HOW    TO 


LEARN  WELSH, 

BEING  AN 

E33STG-XJISH:-"VvrEXJSH: 

VOCABULARY 

AND 

PHRASE-BOOK, 

For  the   use   of  Travellers   and    Students. 


LLYFK  YMDDIDD  ANION 

A    GEIR-LECHRES   gyflawn    SAESNEG    a    CHYMRAEG,    at 
wa8anaeth  Teithwyr  ac  Efrydwyr. 


WREXHAM : 

PRINTED   AND    PUBLISHED    BY    HUGHES    AND    SON. 


PRICE     SIXZP»E3SrOE- 


BOOKS   SUITABLE 

FOR 

STUDENTS  OF  THE  WELSH  LANGUAGE 


A  Grammar  of  the  Welsh  Language:  based 

on  the  most  approved  system,  with  copious  examples  from 
some  of  the  most  correct  Welsh  writers.  By  the  Rev» 
Thomas  Rowlands. — Cloth,  price  4s.  6â. 

Welsh  Exercises ;  adapted  to  the  above 

by  the  same  Author. —  Cloth,  price  4*.  6d. 

English -Welsh  &    Welsh-English  Diction- 

ARY;  by  W.  Richards,  L.L.D. ;  New  Edition,  Revised 
and  Enlarged,  containing  748  pages.  The  cheapest  Diction* 
ary  published  in  Wales. — Cloth,  price  2s.  6d. ;  separately, 
is.  (id.,  and  is. 

English-Welsh  Letter  Writer — for  the  use 

of  Ladies  and  Gentlemen. — Containing  examples  of  letters 
on  Friendship,  Courtship,  Business,  Situations,  and  several 
other  subjects  ;  Cards  of  Invitations,  Wills,  Receipts,  Bills, 
&c,  &c. — Paper  Cover,  price  is.,  Cloth,  is.  6d. 

The  Ready  Instructor — in   Reading  or 

Penmanship  ;  or  the  art  of  Writing  and  Reading  Manuscript 
acquired  without  the  aid  of  a  Master ;  containing  exercises 
in  round-hand  or  text,  and  in  small-hand  or  half- text,  &c; 
by  W.  Harris. — Price  6d. 

$$•  Any  of  the  above  Books  sent  POST  FREE  on  receipt  of 
Postal  Order  by  the  Publishers,  HUGHES  &  SON,  Wrexham. 


VOCABULARY 

AJÍD 

PHRASE-BOOK. 


HOW  TO  LEARN  WELSH, 


ENGLISH- WELSH 


VOCABULARY  &  PHRASE-BOOK, 


FOR  THE  USE  OF  TRAVELLERS  AND  STUDENTS. 


LLYFR   YMDDIDDANION 

A  GEIR-LECHRES  gyfiawn  SAESNEG  a  CHYMRAEG,  a 
uasanaeth  Teithwyr  ac  Ejrydwyr. 


WREXHAM: 

PRINTED  AND   PUBLISHED  BÎ   HUGHES  AND   SON. 


A 

VOCABULARY  AND  PHRASE-BOOK. 

LLYFE  YMDDIDDANION  A  GEIR-LECHEES. 


THE   WELSH   ALPHABET.—  Y  Wyddor  Gymraeg. 

ts  Welsh,  with  very  rare  exceptions,  all  the  letters  are  to  be  sounded, 
and  sounded  always  the  same;  therefore  a  correct  knowledge  of  the 
powers  of  its  alphabet,  is  all  that  is  requisite  for  enabling  any  one  to  read 
it  fluently ;  and  this  is  an  advantage  that  probably  is  to  be  found  in  no 
other  tongue. 

A  as  a  in  English  in  man,  pan,  glass ;  long  or  circumfiexed,  as  a  in  are, 
■"-     dare. 

J3  as  6  in  English. 

\j  (ek)  as  in  can,  cane,  come  ;  never  as  in  cistern. 

yjli  as  x  in  Greek :  (consult  a  Welsh  person  as  to  the  sound.) 

JD  as  d  in  English. 

J_/Q  as  th  in  this,  that,  thou,  though. 

"Ci  as  e  in  English  in  men,  then,  ten;  long  or  circumfiexed,  as  ea  m 
■"     ear,  near,  tear. 

Jj  as  v  in  English. 

XJ I  as  /  in  English, 

(jT  (eg)  as  g  in  English  in  gain,  grain. 

JN  g  (eno)  as  ng  in  English  in  long,  thong,  strong. 

XX  as  h  in  English  in  hem,  hen,  hand,  hind. 


6  THE  WELSH  ALPHABET — Y  WYDDOR  GYMRAEG. 

J_  as  ee  in  English  in  deem,  seem,  deer,  beer. 

J  j  as  I  in  English  in  land,  lead. 

T  "I  has  a  sound  peculiar  to  the  Welsh ;  it  would  be  well  for  the  learner 
*-*■*■    to  consult  a  Welsh  person  respecting  its  sound. 

J\j_  as  m  in  English. 

JNJ   as  n  in  English. 

(J  as  o  in  English  in  gone,  none ;  when  circumflexed,  as  o  in  lone,  home. 

J^  as  p  in  English  in  plate,  plot. 

JLLÌ.  as  ph  ^n  English  in  philosophy,  physic  ;  or  /  in  fail. 

JX  as  r  in  English  in  rare,  roar. 

^  as  s  in  English  in  sing,  song. 

J_  as  t  in  English  in  íare,  iore. 

J_  _Q  as  i/i  in  English  in  thick,  thought,  mouth. 

U  somewhat  broader  than  i  in  English  in  this ;  when  circumflexed  as  ee 
in  green,  between. 

YY  as  o  in  English  in  to,  who. 

Yas  e  in  English  in  her,  stem,  or  u  in  iwrw.     But  it  assumes  the  sound 
of  the  Welsh  u  in  the  last  syllable  of  all  polysyllabic  words,  and  in 
most  monosyllables. 

THE    VOWELS.— Y  Llafariaid. 


y 

all  the  others  are  consonants. 


y 

cydseiniaid  yw  y  lleill  oil. 


THE    DOUBLE    LETTERS.— 7  Llythyrenau  Dyblyg. 
fi,      ff,      fl,      ffi,      ffl.  |  fi,      if,      fl,      ffi.      1H. 


VOCABULARY GEIR-LECHRES. 


TRAVELLING— Teithio. 


Steamboat,  agerddhng. 
The  captain,  y  cadben. 
The  steward,  y  gorucliwyliwr. 
The  ship's  deck,  bwrdd  y  Hong. 
The  harbour,  y  porthladd. 
Duty,  toll. 
The  cabin,  y  caban. 
The  tide,  y  llanw. 
The  machine,  y  peiriant. 
Station,  gorsaf. 

The  waiting-room,  y  ddisgwyl-ystaf- 
The  office,  y  swyddfa.  [ell. 

Custom-house,  tolldy. 
The  carriage,  y  cerbyd. 
An  engine,  agerdd-beiriant. 
Wheel,  olwyn. 

First,  second,  third  class,  dosparth 
cyntaf,  ail,  trydydd. 


Mark,  nod. 

Trunk,  triune. 

Box,  blwch. 

Groods,  nivyddau. 

Rope,  rhaff. 

Ticket,  tocyn. 

Station-master,  gorsaf-feistr. 

Train,  cerbydres. 

Ticket  office,  swyddfCr  tocynau. 

Journey,  taith. 

Clothes,  dillad. 

The  luggage,  cludgelfi. 

A  hat  box,  bocs  hetiau. 

String,  llinyn. 

A  leather  strap,  ystrap  lledr. 

A  lock,  do. 

A  window,  ffenestr. 

A  carriage,  cerbyd. 


HOUSE,  HOTEL,  FURNITURE,  ka.—Ty,  Givestty,  Dodrefn  éc. 


A  room,  ystafell. 

The  bedroom,  yr  ystafell  wely. 

The  dining  room,  y  ciniaw  ystafell. 

The  door,  y  drws. 

The  gate,  y  glwyd. 

The  yard,  y  buarth. 

The  cellar,  y  selar. 

The  kitchen,  y  gegint 

A  step,  gris. 

The  window,  y  ffenestr. 

The  key,  yr  agoriad. 

The  table,  y  bwrdd. 

Bell,  clock. 

The  hotel,  y  gwestty.  [givestty. 

The  master  of  the  hotel,   meistr  y 


The  waiter,  y  gweitiwr. 

The  messenger,  y  negeseuydd. 

Furniture,  dodrefn. 

The  garden,  yr  ardd. 

The  staircase,  y  grisiau. 

Floor,  llaior. 

A  wall,  mur. 

Building,  adeilad. 

Roof,  to. 

The  ceiling,  y  nenfwd. 

The  floor,  y  llawr. 

Carpet,  carped. 

The  hearth,  yr  aelwyd. 

A  mirror,  drych. 

A  footstool,  ystol  droed* 


VOrA-BTJLAHY— GETR  -LECHRES. 


The  extinguisher,  y  diffoddydd. 

Coal,  glo. 

Charcoal,  siarcol. 

Wood,  coed. 

Soap,  sebon. 

The  curtains,  y  cyrteni. 

The  sheets,  llieinleni. 

The  feather  bed,  y  gwely  ply/. 

The  mattress,  y  matras. 

Bolster,  gobenydd. 

The  bedstead,  y  pren  gwely. 

Towel,  tywel. 

A  nail,  hoelen. 

A  warm  bath,  badd  cynes. 

Lamp,  llusem. 

Candle,  canwyll. 

A  wax  candle,  canwyll  givyr. 

A  match,  magdân. 

Chair,  cadair. 

Chest,  cist. 

The  table  cloth,  y  Man  bwrdd. 

A  lock,  do. 

A  grate,  grat. 

The  ashes,  y  lludw. 

The  chimney,  y  simneu. 

Sm^ke,  mwg. 

Tongs,  gefail. 

A  blanket,  blamed. 

A  counterpane,  civrlyd. 


I  Napkin,  napcyn. 
I  Basin,  cawg. 

The  kettle,  y  crochenyn. 

Latch,  elided. 

Bolt,  bollt. 

Mug,  cwpan. 

Plate,  clysgì. 

Fork,  fforch. 

Knife,  cyllell. 

Tiles,  llechi. 

Lime,  calch. 

Fire  irons,  heyrn  tan. 

Candlestick,  canwyllbren. 

Coffee  mill,  melin  gojfi. 

Baking  tins,  tyniau  pobi. 

Knife  box,  bocs  cyllill. 

The  rolling  pin,  y  rhol-bren. 

The  coal  box,  y  bocs  glo. 

Table  spoon,  llwy  fwrdd. 

Tea  spoon,  llwy  de. 

The  egg  cups,  y  cwpanau  ivyau 

Salt  box,  bocs  halen. 

Flat  irons,  heyrn  smivddio. 

The  tea  cups,  y  cwpanau  te. 

Chest,  coffr. 

Trunk,  croen-gist. 

Broom,  ysgubell. 

Shelf,  aste'll. 
Stool,  stol. 


EATABLES  and  DPJNKABLES.— Pethau  Vw  bwyta  a'v  hyfed. 


Bread,  bara. 
Cheese,  caws. 
Give  me  bread  and  cheese,  rhoddweh 

i  mi  fara  a  chaws. 
Butter,  ymenyn. 
Salt,  halen. 
Beef,  cig  eidion. 

Boiled  Beef,  cig  eidion  wedi  ei  ferwi. 
Boast  Beef,  cig  eidion  rhostiedig. 
Yeal,  cig  Uo. 

Fillet  of  Veal,  ffilet  o  gig  Uo. 
Pork,  pore. 
Bacon,  cig  moch. 
Lamb,  Oengig. 
Pheasant,  coediar. 
Pigeon,  colomen. 
Hare,  ysgyfarnog. 


Rabbit,  gwningen. 

Duck,  hvnjaden. 

Fish,  pysgod. 

Salmon,  savion. 

Herring,  ysgadenyn,  penog. 

Turbot,  torbwt. 

Pike,  penhwyad. 

Trout,  brithyll. 

Eel,  llyswen. 

Flat-fish,  lleden. 

Skate,  morcath. 

Tongue,  tafod. 

Calf's  head,  pen  Uo, 

Turkey,  twrci. 

Goose,  gwydd. 

Oysters,  wystry». 

Sauce,  saws. 


VOCABXTLARY — GEIÍt-LECHRES. 


Peas,  pys. 

Green  peas,  pys  gleision. 

Beans — white — green,  ffa — gwynion 

— gwyrddion. 
Cauliflower,  blodfresych. 
Brocoli,  brocoli. 
Cabbage,  hresych. 
Turnips,  maip. 
Celery,  perllys. 
Potatoes,  pytatws. 
Sliced  Potatoes,  pytatws  wedi  eu  taf- 

ellu. 
Fried  potatoes,  pytatws  wedi  eu  ffrio. 
Carrots,  moron. 
Lettuce,  letis. 

Horse-radish,  marchruddugL 
Onion,  wynwyn. 
Garlic,  garlleg. 
Parsley,  perllys,  persli. 
Rice,  reis. 
Ginger,  sinsir. 
Pepper,  pupur. 
Vinegar,  finegr. 
Radishes,  rliuddugl. 
Spices,  perlysiau. 
Cinamon,  sinamon. 
Nutmeg,  pergneuen. 
Mustard,  mwstard. 
Oil,  olew. 

Sage,  y  fedwen  chwerw. 
Pruit,  ffrwyth. 


Melon,  melon. 
Apricot,  afal  Armenia. 
Grapes,  grawnwin. 
Lemon,  surafal. 
Cucumber,  cucumer. 
Wine,  gwin. 
Cider,  osai. 
Apple,  afal. 
Pear,  gerllygen. 
Plums,  eirin. 
Orange,  eurafal. 
Cherries,  ceiriosenau. 
Strawberries,  me/us. 
Walnuts,  cnau  ffreinig. 
Gooseberries,  grwys. 
Honey,  mel. 
Cream,  hufen. 
Beer,  cwmv. 
Brandy,  brandi. 
Pie,  pastai. 
Cake,  teisen. 
Whey,  maidd. 
Curds,  ceulfran. 
Jelly,  ceulfwyd. 
Tart,  pastai  ffrwyth. 
Apple  tart,  pastai  afalau. 
Pancake,  crempog. 
Lemonade,  dwfr  surafal. 
Breakfast,  boreufwyd. 
Dinner,  ciniaw. 
Supper,  swper. 


APPAREL,  kc—Dillad,  éc. 


Coat,  cot,  hugan. 

Waistcoat,  gwasgod. 

Surtout,  argob, 

Cloak,  clog. 

The  hat,  yr  het. 

Button,  botwm. 

Trousers,  llodrau. 

Gloves,  menyg. 

Pocket  handkerchief,  ffugen  llogell. 

A  shoe,  esgid. 

Umbrella,  gwlawlen. 

Silk  stockings,  hosanau  sidan. 

Boots,  botasau. 

Ladies'  boots,  botasau  boneddigesau. 

Brush,  gwrychell,  brushy 


Tooth  powder,  powdwr  dannedd. 

Pocket,  llogell. 

Slippers,  yslopanau. 

Watch,  oriawr. 

Watch-key,  agoriad  oriawr. 

Stockings,  hosanau. 

Cotton  stockings,  hosanau  cotwiru 

Eibbon,  rhiben. 

Veil,  gorchudd. 

Boa,  gwddfdorch. 

Bracelet,  braichled. 

Cap,  cap. 

Nightcap,  cap  nos. 

Cloth,  brethyn. 

Linen,  Main. 


iO 


VOCABULARY — GEIR-LECHRES. 


Velvet,  rnelfed. 
Collar,  gwddfdorch,  cdler* 
Comb,  crib. 

Scissors,  gwellaif,  siswrn. 
Stays,  gwasgrwym. 
Thimble,  gwniadyr. 
Thread,  edafedd. 
Needle,  nodwydd. 
Spectacles,  drychau. 
Buckle,  bwcl. 


I  "Wool,  gwlan. 
I  Feather,  pluen. 

Bow,  bwa. 

Great  coat,  cot  favor . 

Shirt,  crys. 

Hoop,  cylch. 

Ciiif,  torch  llawes. 

Gown,  gwn. 

Sleeve,  llawes. 


PLACES,  BUILDINGS,  kz.—Lleoedd,  Adeiladau,  éc. 


Village,  pentref. 

Grove,  llivyn. 

The  wood,  y  goedwig. 

A  field,  maes. 

Plain,  gwastadedd. 

The  country,  y  wlad. 

A  mountain,  rnynydd. 

Valley,  dyffryn. 

City,  dinas. 

Town,  tref. 

Koad,  ffordd. 

Eiver,  a/on. 

Sea,  mor. 

Meadow,  dol,  gwairglodd. 

Forest,  coedwig. 

The  path,  y  llwybr. 

Corn,  yd. 

Herbs,  llysiau. 

Weeds,  chwyn. 

Flowers,  blodau. 

The  fire,  y  tan. 

Water,  dwfr. 

New  milk,  llaeth  newydd. 

Men,  dynion. 

Women,  benywod. 

People,  pobl. 

Strangers,  dieithriaid. 

Island,  ynys. 

Isle  of  Anglesea,  Ynys  Mon. 

Bock,  craig. 

Land,  tir. 

Clay,  elm. 

Lilt,  baw, 

Sand,  tywod. 

Brook,  afonig. 

Pool,  pwll. 


Pond,  llyn. 

Bain,  gwlaw. 

Hail,  cenllysg. 

Frost,  rhew. 

The  snow,  yr  eira. 

Mist,  niwl. 

Dew,  gwlith. 

The  pulpit,  y  pwlpud. 

The  hotel,  y  gwestty. 

The  office,  y  swyddfa. 

Tavern,  tafarn. 

Bridge,  pont. 

The  palace,  y  palas. 

The  Crystal  Palace,  y  Palas  Grisial. 

Castle,  castdl. 

Penrhyn  Castle,  Castell  Penrhyn. 

Park,  pare. 

College,  coleg. 

Hospital,  yspyty. 

Theatre,  ohwareudy. 

Market,  marchnad. 

Cemetery,  claddfa. 

Steeple,  clochdy. 

Tomb,  bedd,  beddrodd.  beddfaen% 

Altar,  allor. 

A  chair,  cadair. 

Bell,  clock. 

Chapel,  capel. 

Library,  Uyfrgell. 

The  corn  market,  y  farchnad  lafur. 

Prison,  car  char. 

A  church,  eglwys. 

The  post-office,  y  Uythyrdy. 

The  General  Post-office,  y  Uythyrdy 

cyffredinol. 
The  Bank,  yr  ariandy. 


VOCABULARY — GEIR-LECHRES. 


TEADES  AND  PBOFESSIONS.— Galwedigaethau  a  Swyddau. 


Clergyman  or  parson,  gwr  eglwysig 

neu  offeiriad. 
Dissenting  Minister,  gweinidog  ym- 
Preacher,  pregethwr.  [neillduol. 

Physician,  physygwr. 
Surgeon,  meddyg. 

Veterinary  surgeon,  meddyg  anifeil- 
Barrister,  dadleuydd.  [iaid. 

Solicitor,  twrnai. 
Publisher,  cyhoeddwr. 
Printer,  argraffydd. 
Bookseller,  llyfr-wertliwr. 
Bookbinder,  llyfr-rwymwr. 
Druggist,  cyfferiwr. 
Shipbuilder,  saer  llongau. 
Stonemason,  saermaen. 
Carpenter,  saer. 
Cabinet-maker,  dodrefn-scer. 


Merchant,  masnachwr. 
Shopkeeper,  siopwr. 
Miller,  melinydd. 
Ship  captain,  cadben  VongK 
Seaman,  morwr. 
Baker,  pobydd. 
Ropemaker,  rhaffwr. 
Publican,  tafarnwr. 
Innkeeper,  gwesttywr. 
Weaver,  gweydd. 
Smith,  go/. 
Cooper,  cylchwr. 
Saddler,  cyfrwywr. 
Shoemaker,  crydd. 
Skinner,  crwynwr. 
Chandler,  canwyllwr. 
Butcher,  cigydd. 
Maltster,  bragwr. 


Awl,  mynawyd. 
Axe,  bwyell. 
Chisel,  cyn. 
Plane,  plaun. 
Hammer,  morthwyl. 
Saw,  llif. 
File,  ffeil, 
Mallet,  gordd. 
Vice,  gafaelur. 
Scythe,  pladur. 
Spade,  rhaw. 


TOOLS.—  Arfau. 


Rake,  cribyn. 

Harrow,  og. 

Sickle,  cry  man. 

Plough,  aradr 

Hoe,  caib. 

Knife,  cyllell. 

Bar,  trosol. 

Brush,  gwrychell,  brwêh» 

Shears,  gwellaif. 

Trowel,  llwyar. 

Hod,  cafn  mortar. 


Arsenic,  arsenig. 
Brass,  pres. 
Copper,  copr. 
Gold,  aur. 
Iron,  haiarn. 


METALS.— Mien 


Lead,  plwm. 
Mercury,  arian  I 
Silver,  arian. 
Steel,  dur. 
Tin,  alcam* 


White,  gwyn. 
Black,  du. 
Red,  coch. 
Blue,  glas. 
Grey,  llwyd. 


COLOURS.— Lliwiau. 

Brown,  gwineu. 
Green,  gwyrdd. 
Yellow,  melyn. 
Purple,  rhuddgoch. 


12 


Love,  carìad. 
Joy,  llawenydd. 
Hope,  gobaith. 
Fear,  ofn. 
Grief,  tristwch. 
Page,  gwylltineb. 
Pride,  balchder. 


VOCABULARY— GEIR-LECHRES. 

PASSIONS.— Nwydau. 

Hatred,  casineb. 
Desire,  dymuniad. 
Pleasure,  pleser. 
Despair,  anobaith. 
Shame,  cywilydd. 
Envy,  cenfigen. 
Jealousy,  eiddigedd. 


RELATIVES.— Perthynasau. 


Husband,  gwr 

"Wife,  gwr aig. 

Father,  tad. 

Mother,  mam. 

Children, 

Son,  mob. 

The  daughter,  y  fercK 

Daughter-in-law,  merch-yn-nghyfr- 

aith. 
The  son-in-law,  y  mab-yn-nghyfr- 
Brother,  brand.  [aith. 

Sister,  chwaer. 


Uncle,  ewythr. 
Aunt,  modryb. 
Cousin,  cefnder. 
Nephew,  nai. 
Niece,  nith. 

Grandfather,  tad-cu,  taid. 
Grandmother,  mamgu,  nain. 
Grandson,  vn/r. 
Grand- daughter,  wyrta. 
Parents,  rhieni. 
Boy,  bachgen. 
Girl,  geneth. 


PAKTS  OF  THE  BODY.— PJumau  y  corph. 


The  head,  y  pen. 

Hair,  gwallt. 

Bed  hair,  gwallt  coch. 

Black  hair,  gwallt  du. 

Face,  gwyneb. 

The  eye,  y  llygad. 

Black  eyes,  llygaid  duon. 

Nose,  trwyn. 

Mouth,  safn,  genau. 

Skull,  penglog. 

Brain,  ymenydd. 

Lip,  gwefus. 

Ped  lips,  gwefusau  cochion. 

The  tongue,  y  tafod. 

Tooth,  dant. 

White  teeth,  dannedd  gwynion. 

Chin,  gen. 

Cheek,  boch. 

Throat,  gwddf. 

Hand,  Haw. 

Arm,  braich. 


Breast,  bron. 

Ear,  dust. 

Back,  cefn. 

Back  bone,  asgwrn  cefn. 

Eib,  asen. 

Knee,  glin. 

Leg,  coes. 

Foot,  troed. 

Toe,  bys  troed. 

Nail,  twin. 

The  nails,  yr  eiuinedd. 

Thumb,  bawd. 

The  wrist,  yr  arddwrn. 

Fist,  dwrn. 

Heart,  colon. 

Hard  heart,  colon  galed. 

Vein,  givythien. 

Nerve,  gewyn. 

The  nerves,  y  gewynau. 

Joint,  cyrnal. 

Blood,  gwaed. 


VOCABULARY — GEIR-LECHRES. 


13 


The  sight,  y  gohvg. 
The  hearing,  y  clywed. 
The  taste,  yr  archwaeth. 


THE  FIVE  SENSES.—  Y  Pum  Synwyr. 

The  feeling,  y  teimlad. 
The  smelling,  yr  arogliad. 


Man,  dyn. 
Woman,  dynes. 
Boy,  bachgen. 
Girl,  geneth. 
Child,  plentyn. 


MANKIND.— Dynolryw. 


The  children,  y  plant. 

A  young  man,  gwr  ieuangc. 

A  young  woman,  merch  ieuangc. 

An  old  man,  hen  wr. 

An  old  woman,  hen  wraig. 


NAMES  OF  CEEATUEES.— Enwau  Creaduriaid. 


Horse,  ceffyl. 
Mare,  caseg. 
Colt,  ebol. 
Ass,  asyn. 
Bull,  tarw. 
Cow,  buwch. 
Bullock,  eidion. 
Calf,  llo. 
Earn,  hwrdd. 
Sheep,  da  fad. 
Lamb,  oen. 
Goat,  gafr. 
Dog,  ci. 
Otter,  dyfrgi. 
Cat,  cath. 
Wolf,  blaidd. 
Fox,  llwynog. 


Hare,  ysgyfarnog. 
Eabbit,  cwningen. 
Pig,  mochyn. 
Sow,  hwch. 
Mouse,  Uygoden. 
Cock,  ceiliog. 
Hen,  iar. 
Goose,  gwydd. 
Turkey,  twrci. 
Duck,  hwyaden. 
Bird,  aderyn. 
Crow,  bran. 
Dove,  colomen. 
Magpie,  piogen. 
Bee,  gwenynen. 
Wasp,  cacynen. 
Fly,  gwybedyn. 


THE  EAETH,  SUN,  âc.—Y  Ddaear,  yr  Haul,  dc. 


The  earth,  y  ddaear. 

A  province,  talaeth. 

Bepublic,  gwerin-lyivodraeth. 

Island,  ynys. 

Peninsula,  gorynys. 

The  mountain,  y  rnynydd. 

Valley,  dyffryn. 

The  Vale  of  Clwyd,  Dyffryn  Glwyd. 

Plain,  gwastadedd. 

Eock,  craig. 

The  sea,  y  mor. 

A  continent,  cyfandir. 

A  kingdom,  teyrnas. 

An  empire,  ymerodraeth. 


A  county,  sir. 
A  lake,  llyn. 
The  ocean,  y  cefnfor. 
A  canal,  camlas. 
Brook,  afonig. 
The  tide,  y  llanw. 
Waterfall,  rhaiadr. 
Llanberis  Waterfall, 
Garden,  gardd. 
Corn,  yd. 
Herbs,  llysiau. 
Fire,  tan. 
Water,  divfr. 
Milk,  llaeth. 


Bhaiadr  Llan- 
[heris. 


14 


VOCABULARY — GEIR-LECHRES. 

NAMES  OF  PLACES.— Erman  Lleoedd. 


Europe,  Ewrop. 
Asia,  Asia. 
Africa,  Africa. 
America,  America. 
East,  dwyrain. 
West,  gorllewin. 


North,  gogledd. 
South,  dehau. 
England,  Lloegr. 
Ireland.  Iwerddon, 
Scotland,  Alban. 
Wales,  Cymru. 


WELSH  TOWNS,  RIVERS,  àc.—Trefydd  Cymreig,  Afonydd,  <&c. 


Aberdoyey,  Aberdyfi. 
Anglesey,  Ynys  Mon. 
Barmouth,  Abermaw. 
Beaumaris,  Biwmaris. 
Brecknock,  Brycheiniog. 
Brecon,  Aberhonddu. 
Breconshire  Beacons,  Bannau  Bry- 
cheiniog. 
Bridgend,  Penybont-ar-Ogwyr, 
Briton  Eerry,  Llansawel. 
Builth,  Buallt. 
Cadoxton,  Llangadog. 
Cambria,  Cymru,  Gwalia. 
Cardiff,  Caerdydd. 
Cardigan,  Aberteifi. 
Carmarthen,  Caerfyrddiru 
Carnarvon,  Caerynarfon. 
Caerphilly,  Caerffili. 
Chirk,  Castell  y  Waeru 
Conway,  Conwy. 
Cowbridge,  Pontfaen. 
Crickhowel,  Crughywel. 
Biver  Dee,  A/on  Dyfrdwy. 
Denbigh,  Dinbych. 
Devil's  Bridge,  Pont  ar  Fynach. 
Fishguard,  Abergwaen. 
Elint,  Fflint. 
Glamorgan,  Morganwg. 
Gower,  Gwyr. 
Hawarden,  Penarlag. 
Holyhead,  Caergybi. 
Holywell,  Treffynon. 
Isle  of  Bardsey,  Ynys  EnlU. 
Kidwelly,  Cydweli. 
Lampeter,  Llanbedr. 
Landaff,  Llandaf. 
Landovery,  Llanymidyfri. 
Lantwit-Major,  Llanilltyd  Fawr. 
Laughame,  Llacharn. 


Loughor,  Llychwr. 
LowlandHundred,  Cantré'r  Owaelod. 
Menai  Straits,  A/on  Menai. 
Merioneth  Meirionydd. 
Milford,  Aberdaugleddau. 
Mold,  y  Wyddgrug. 
Mona,  Mon. 

Montgomery,  Trefaldwyn. 
Morriston,  Treforus. 
Nantwich,  yr  Heledd  Wen. 
Narberth,  Arberth. 
Neath,  Castellnedd. 
Nerquis,  Nercwys. 
Newborough,  Niwbwrch. 
Newcastle  Emlyn,  Castell  Newydd  yn 
Emlyn. 

Newmarket,  Trelawnydd. 

Newquay,  Ceinewydd. 

Newtown,  y  Drefnewydd. 

Nevin,  Nefyn. 

North  Wales,  Gogledd  Cymru. 

Offa's  Dike,  Clawdd  Offâ. 

Oswestry,  Croesoswallt. 

Pembroke,  Penfro. 

Plynlymon,  Pumlumon. 

Portmadoc,  Porthmadog. 

Powis,  Powys. 

Puffin  Island,  Ynys  Seiriol. 

Radnor,  Maesyfed. 

Rivals,  yr  Fiji. 

Ruthin,  Rhuthyn. 

Segontium,  Caersegunt. 

Seiont,  yr  A/on  Saint. 

Severn,  yr  A/on  Hafren. 

Siluria,  Deheudir  Cymru. 

Snowdon,  y  Wyddfa. 

Snowdonia,  Mynyddoedd  Eryri. 

South  Wales,  Deheudir  Cymru» 

St.  Asaph,  Llanelwy. 


VOCABULARY—  GEIR-LECHRES. 


15 


St.  David's,  Tyddeioi. 
St.  Dogmells,  Llandudoch. 
St.  Harmon,  Llanarmcn  yn  Ial. 
Strata  Florida,  Ystrad  Fflur. 
Swansea,  Abertawy. 
Tenby,  Dinbych  y  Pysgod. 
Tivy,  yr  A  fan  Teifi. 
Tremadoc,  Tremudog. 


Valle  Crucis,  Llancgwystl. 
Venedotia,  Gogledd  Cymru. 
Wales,  Cymru. 
Welshpool,  y  Trallwm. 
Winifred,  Givenfrewi. 
Wrexham,  Gwrecsam. 
Wye,  yr  A/on  Wy. 


COUNTIES    OF    WALES.— Swyddi  Cymru. 


Flintshire,  Swydd  F flint. 
Denbighshire,  Sivydd  Dinbych. 
Carnarvonshire,  Swydd  Caerynarfon. 
Anglesea,  Swydd  Mon. 
Merionethshire,  Swydd  Meirionydd. 


Cardiganshire,  Swydd  Aberteiji. 
Radnorshire,  Swydd  Maesyfed. 
Pembrokeshire,  Swydd  Penfro. 
Carmarthenshire,       Sivydd       Caer- 
fyrddii 


Montgomeryshire,   Swydd   Trtfald-  \  Brecknockshire,  Swydd  Brycheiniog. 
wyn.  I  Glamorganshire,  Swydd  Morganwg. 


THE   SEASONS  OF  THE  YEAR  AND  THE  WEATHER.- 
Tymhorau  y  Flwyddyn  cCr  Tywydd. 


Spring,  Givanwyn. 
Summer,  Ha/. 
Autumn,  Hydref. 
Winter,  Gauaf. 
Dry,  sych. 
Wet,  gwlyb. 
Warm,  givresog. 
Cold,  oer. 
Mild,  mwyn. 
Changeable,  cyfnewidiol. 
Fine,  teg. 
Rough,  garw. 
Windy,  gwyntog. 
Rainy,  gwlawog. 
Stormy,  tymesilog. 


Frosty,  rhewllyd. 
Frost,  rhew. 
Thaw,  dadlaith. 
Flood,  llif. 
Ice,  ia. 
Air,  awyr. 
Wind,  gwynt. 
Sun,  haul. 
Moon,  lleuad. 
Stars,  str. 
Rainbow,  enfys. 
Cloud,  cwmwl. 
Cloudy,  cymylog. 
Clear,  clir. 
Starry,  serenog. 


Year,  blwyddyn. 
Month,  mis. 
Wythnos,  week. 
Day,  diiurnod. 
Hour,  awr. 


TIME.—  Amser. 


Minute,  munud. 
Morning,  boreu. 
Noon,  canol  dydd. 
Evening,  prydnawn» 
Night,  nus. 


16  VOCABULARY— GEIR-LECHRES. 

DAYS  OF  THE  WEEK.— Dyddiau  yr  Wythnos. 


Sabbath  Day,  Dydd  Sabbath. 
Monday,  Dydd  Llun. 
Tuesday,  Dydd  Mawrth. 
"Wednesday,  Dydd  Mercher. 


Thursday,  Dydd  Iau. 
Friday,  Dydd  Gwener. 
Saturday,  Dydd  Sadwrn. 


MONTHS  OF  THE  YEAR.— Misoedd  y  Fiwyddyn. 


January,  Ionawr. 
February,  Chvjefror. 
March,  Mawrth. 
April,  Ebrill. 
May,  Mai. 
June,  Mehefin. 


July,  Gorjphenaf. 
August,  Awst. 
September,  Medi. 
October,  Hydref. 
November,  Tachwedd. 
December,  Rhagfyr. 


WEIGHTS  AND  MEASURES.- Pwysi  a  Mesurau. 


Ton,  tunell. 
Cwt,  canpwys. 
Pound,  piuys. 
Ounce,  wns. 
Dozen,  dwsin. 
Mile,  milltir. 
Yard,  llathen. 
Foot,  troedfedd. 


Inch,  mod/edd. 

Pair,  par. 

Bushel,  bwsiel. 

Cup,  cwpan. 

Gallon,  galwyn. 

Quart,  Chwart. 

Pint,  peint. 

Ell,  hirlath,  3|  troedfedd. 


MONEY.—  Arian. 


Farthing,  ffyrling. 
Halfpenny,  dimai. 
Penny,  ceiniog. 
Two-pence,  dwy  geiniog. 
Three-pence,  tair  ceiniog. 
Four-pence,  grot. 
Five-pence,  pump  ceiniog. 
Six-pence,  chwê  cheiniog. 
Seven-pence,  saith  geiniog. 
Eight-pence,  wyth  geiniog. 
Nine-pence,  naw  ceiniog. 
Ten-pence,  deg  ceiniog. 
Eleven-pence,  un  geiniog  ar  ddeg. 
One  shilling,  un  swllt. 
Thirteen  pence,  tair  ceiniog  ar  ddeg, 
Fourteen    pence,  pedair  ceiniog  ar 

ddeg. 
Fifteen  pence,  pyrntheg  ceiniog. 
Sixteen  pence,  un  geiniog  ar  bymtheg. 
Seventeen    pence,    dwy   geiniog    ar 

byirdheg. 


Eighteen  pence,  deunaw  ceiniog. 
Nineteen  pence,    pedair  ceiniog  ar 

bymtheg. 
Twenty  pence,  ugain  ceiniog. 
Twenty-one    pence,    un  geiniog  ar 

hugain. 
Twenty-two  pence,  dwy  geiniog  ar 

hugain. 
Twenty -three  pence,  tair  ceiniog  ar 

hugain. 
Two  shillings,  dau  swllt. 
Half  a  crown,  haner  coron. 
A  crown,  coron. 
Ten  shillings,  deg  swllt. 
Half  a  sovereign,  haner  so/ran. 
Sovereign,  sofrom,  penadur. 
A  guinea,  gini. 
Five  pounds,  pum  punt. 
Hundred  pounds,  cant  punt. 
Thousand  pounds,  mil  o  bunoedd, 


VOCABULARY— GEIR-LECHRES. 


NUMBEES.— Rhif. 


17 


1 . .  I — One,  un. 
2 . .  II — Two,  dau,  dwy. 
3 . .  Ill — Three,  tri,  tair. 
4 . .  IY — Four,  pedwar,  pedair. 
5 . .  V — Five,  pump. 
6.. VI— Six,  chwech. 
7 . .  VII — Seven,  saith. 
8.. VIII— Eight,  wyth. 
9 . .  IX — Nine,  naw. 
10.. X— Ten,  deg. 

11 .  .XI — Eleven,  un-ar-ddeg. 

12.  .XH— Twelve,  deuddeg. 

13     XIII — Thirteen,  tri-ar-ddeg. 
14 . .  XIV — Fourteen,  pedwar -ar- 

ddeg. 
15 . .  XV — Fifteen,  pymtheg. 
16..  XVI — Sixteen,     un-ar-bym- 

theg. 
17..XVTI — Seventeen,     dau-ar- 

bymtheg. 
18  . .  XVIII— Eighteen,    tri-ar- 

bymtheg. 
19.  .XIX — Nineteen,  pedwar-ar- 

bymtheg. 
20 . .  XX — Twenty,  ugain. 
30.  .XXX — Thirty, deg-ar-hugain. 
40.  .XL — Forty,  deugain. 
50 .  .L — ~Eiîty,deg-a-deugain,haner 

cant. 
60 . .  LX — Sixty,  triugain. 
70 . .  LXX — Seventy,    deg-a-thri- 

ugain. 


80  . .  LXXX— Eighty,     pedwar- 


90 . .  XC — Ninety,  deg-a-phedwar- 

ugain. 
100 . .  C — One  hundred,  cant . 
200 . .  CO — Two  hundred,  dau  gant. 
300  ..  CCC— Three    hundred,     tri 

chant. 
400 . .  CD — Four  hundred,  pedwar 

cant. 
500 . .  D — Five  hundred,  pum  cant. 
600 . .  DC — Six  hundred,  chwei  chant. 
700.. DCC— Seven  hundred,   saith 

gant. 
800.  .DCCC— Eight  hundred,  wyth 

cant. 
900.  .DCCCC— Nine  hundred,  naw 

cant. 
1000.  .M — One  thousand,  miU 

First,  cyntaf. 
Second,  ail. 
Third,  trydydd. 
Fourth,  pecLwarydd. 
Fifth,  pumed. 
Sixth,  chweched. 
Seventh,  seithfed. 
Eighth,  wythfed. 
Ninth,  nawfed. 
Tenth,  degfed. 
Twentieth,  ugeinfed. 
Hundredth,  canfed. 


SHOET  WOEDS  IN  COMMON  USE.— Geiriau  hyrion  mewn 

arferiad  cyffredin. 


Once,  unwaith. 
Twice,  dwywaith. 
Yes,  ie. 
No,  nage. 
Good,  da. 
Bad,  drwg. 
Great,  maivr. 
Small,  bychan. 
Many,  llawer. 
Few,  ychydig. 
Up,  ifynu. 


Down,  i  lawr. 
Above,  uwchlaw» 
Below,  islaw. 
Over,  drosodd. 
Under,  odditanodd» 
Before,  o  flaen. 
Behind,  ar  61. 
Often,  yn  ami. 
Seldom,  yn  anaml. 
Daily,  beunydd. 
To-day,  heddyw. 


18 


VOCABULARY— GEIR-LECHRES. 


To-morrow,  foru. 
Early,  ynfore. 
Late,  yn  hwyr. 
Here,  yma. 
There,  yna. 
"Within,  oddifewn. 
Without,  oddiallan. 
So,  felly. 
Far,  yn  irihell. 
Near,  yn  agos. 
Enough,  digon. 
Too  much,  gormod. 
More,  mwy. 
Less,  llai. 
With,  gyda> 
Better,  yn  well. 
Worse,  yn  waeth, 
WTry,  paham. 
How,  pa  /odd. 
Quick,  yn  gyflym. 
Soon,  ynfuan. 
When,  pa  bryd. 
Indeed,  yn  wir. 
Long,  Mr. 
fehort,  byr. 
Happy,  hapvs. 
Learned,  dysgedig. 
Joyful,  hyfryd. 
Fearful,  ofnus. 
Easy,  esmwyth. 
Beady,  parod. 
Proud,  bakh. 


Just,  cyfiawn. 
Weak,  gwan. 
Slow,  araf. 
Eich,  cyfoethog. 
Poor,  tùtwd. 
Pretty,  prydferth. 
Useful,  defnyddiol. 
Wise,  doeth. 
Wild,  gwyllt. 
Song,  can. 
Open,  agor. 
Shut,  cau. 
Meat,  bwyd. 
Drink,  diod. 
Wash,  golchi. 
Paper,  papyr. 
Pen,  pin. 
Ink,  inc. 

Breakfast,  boreufwyd. 
Bit,  tamaid. 
End,  terfyn. 
White,  gwyn. 
Black,  du. 
Gray,  llwyd. 
Green,  gwyrdd. 
Blue,  glas. 
Yellow,  melyn. 
Red,  coch. 
Cake,  teisen. 
Love,  eariad. 
Child,  plentyn. 
Door,  drw8. 


FOKDS  IN  COMMON  USE.— GWnau  mewn  Arferiad  Cyffreiin. 


Angel,  angel. 
Artful,  cyfrwys. 
Artless,  diddichell. 
Abbey,  mynachlog. 
Abettor,  annogivr. 
Abhor,  casau. 
Abide,  aros. 
Ability,  gallu. 
Able,  galluog. 

tbode,  trigj'a. 
bstain,  yrnatal. 
Abstract,  crynodeb. 


Absurd,  gwrthun. 
Aocident,  damwain. 
Acute,  llym. 
Action,  gweithred. 

B 

Backward,  yn  61, 
Baker,  pobydd. 
Banker,  arianydd. 
Bacon,  cig  moch. 
Backbite,  enllibio. 
Banish,  alltudio. 
{Baptism,  bedydd. 


Barley,  hatdi. 
Barren,  diffrwyth. 
Bashful,  gwylaidd. 
Battle,  brwydr. 
Bedstead,  pren  gwely. 
Beggar,  cardottyn. 
Bellows,  megin. 
Bellman,  clochydd. 
Besom,  ysgubell. 
Better,  gwell. 
Bible,  Bill. 
Bitter,  chwerw. 
Bladder,  pledren. 
Blame,  bai. 
Blameable,  beivs. 
Blank,  gwagle. 
Blaze,  fflarn. 
Bleakness,  oerfel. 
Bleed,  gwaedu. 
Blemish,  bai. 
Blend,  cymysgu. 
Bless,  bendithio. 
Blessing,  bendith. 
Blindness,  dallineb 
Bliss,  gwynfyd. 
Blister,  pothell. 
Block,  boncyff. 
Blockhead,  penbwl. 
Blossom,  blodeuyn. 
Blow,  ergyd. 
Blowing,  chwythiad. 
Blueness,  glasni. 
Blunder,  camsyniad. 
Boar,  baedd. 
Board,  bwrdd. 
Boarder,  byrddiwr. 
Boast,  ymffrost. 
Boat,  cwch. 
Boatman,  badwr. 
Body,  corph. 
Bog,  cars. 
Boggy,  corsog. 
Boil,  berwi. 
Boiler,  berwedydd. 
Boisterous,  tymhestlog. 
Boldness,  hyfder. 
Bounty,  haelioni. 
Bow,  bwa. 
Bower,  deildy. 
Box,  blwch. 
Boy,  bacJigen. 


VOCABULARY — GEIR-LECHRE8. 

Brag,  ymffrostio. 
Bran,  eisin. 
Branch,  cangen. 
Brass,  pres. 
Brave,  dewr. 
Bravery,  dewrder. 
Breath,  anadl. 
Breathe,  anadlu. 
Brethren,  brudyr. 
Brevity,  byrdra. 
Brew,  dartlaw. 
Brewhouse,  darUawdy, 
Bribe.  Uwgr-wobr. 
Bridge,  pont. 
Bridle,  ffrwyn. 
Bright,  disglaer. 
Bolster,  gobenydd. 
Bondage,  caethiwed. 
Bony,  esgyrnog. 
Book,  llyfr. 
Borrow,  bentliyca. 
Bounteous,  hael. 
Broad,  Uydan. 
Broth,  cawl. 
Brother,  braiud. 
Brotherly,  braivdol. 
Bruise,  ysigiad. 
Brute,  anifail. 
Brutish,  anifeilig. 
Bud,  blaguryn. 
Builder,  adeiledydd. 
Building,  adeilad. 
Bull,  tarv). 
Bundle,  sypyn. 
Burden,  baich. 
Bush,  perth. 
Bushy,  perthog. 
Business,  galwad. 
Busy,  diwyd. 
Butcher,  cigydd. 
Buy,  prynu. 
Buyer,  prynwr. 
By-name,  llysenw. 
By- word,  diareb. 


19 


Cabbage,  bresych. 
Calamity,  ad/yd. 
Calendar,  dyddlyfr. 
Calmness,  tawelwch. 


20 


VOCABULARY — GEIR-LECHRES. 


Calumny,  anair. 
Camp,  gwersyll 
Candid,  teg. 
Candle,  canwyll. 
Candour,  tegwck. 
Captain,  cadben. 
Carcase,  celain. 
Care,  gofal. 
Careful,  gofalus. 
Careless,  diofal. 
Carpenter,  saer. 
Carpentry,  saemiaeth. 
Carpet,  llawrlen. 
Carriage,  cerbyd. 
Carrier,  cludydd. 
Carver,  cerfiwr. 
Cash,  avian. 
Castle,  castell. 
Cat,  cath. 
Cause,  aclws. 
Causeless,  diachos. 
Cautious,  gochelgar. 
Cell,  cell. 

Cemetery,  beddrod. 
Censiu'e,  sen. 
Ceremony,  defod. 
Certain,  sicr. 
Certainty,  sicrwydd. 
Certify,  hysbysu. 
Chaff,  us. 
Chaffy,  usog. 
Chain,  cadwyn. 
Chair,  cadair. 
Chamber,  ystafell. 
Change,  nevoid. 
Character,  cymeriad. 
Charge,  gorchymyn. 
Charitable,  haelionui. 
Charity,  elusen. 
Chastise,  ceryddu. 
Chastity,  diwcirdeb. 
Chatty,  siaradm. 
Cheat,  tivyllo. 
Cheer,  lloni. 
Cherub,  cerub. 
Chief,  blaenor. 
Child,  plentyn. 
Chimney,  simnai. 
Cistern,  dyfrgist. 
City,  dinas. 
Clap,  twrf. 


Clay,  clai. 
Clean,  glan. 
Cleanliness,  glendicL 
Clear,  goleu. 
Clemency,  mwynder. 
Climate,  hinsawdd. 
Closeness,  agosrwydd. 
Cloth,  brethyn. 
Clothes,  dillad. 
Cloud,  cwmwl. 
Cloudy,  cymylog. 
Coach,  cerbyd. 
Coachman,  cerbydwr. 
Coal,  glo. 
Coalpit,  pwllglo. 
Cock,  ceiliog. 
Cold,  ocrfel. 
Collect,  casglu. 
Collector,  casglwr. 
College,  athrofa. 
Colour,  lliw. 
Comb,  crib. 
Comfort,  cysur. 
Commend,  canmol. 

Commerce,  masnach. 

Common,  cyffredin. 

Complaint,  cyhuddiad, 

Complete,  perffaith. 

Comply,  cydsynio. 

Compute,  cyfrif. 

Conceal,  celu. 

Concise,  byr,  cry  no. 

Concourse,  tyrfa. 

Condemn,  euogfarnu. 

Condition,  ammod. 

Conductor,  arweinydd. 

Conference,  cynadledd. 

Confess,  cyfaddef* 

Confidence,  hyder. 

Confine,  cyfyngu. 

Confirm,  cadarnhau* 

Conflict,  ymdrech. 

Conform,  cydffurfio. 

Confound,  dyrysu. 

Confusion,  dyryswch. 

Conjuror,  swynwr. 

Connive,  goddef. 

Conquer,  gorchfygu. 

Consent,  caniatad. 

Consider,  ystyried. 

Console,  cysuro» 


VOOABULAHY— GEIE-LECHBES. 


31 


Constant,  dyfal. 
Constitute,  penodi. 
Consume,  ysu. 
Contain,  cynwys. 
Contend,  ymdrechu. 
Continent,  cyfandir. 
Continual,  dibaid. 
Contract,  cytundeb. 
Contribute,  cyfranu. 
Contriver,  dyfeisiwr. 
Convenient,  cyfleus. 
Convey,  cludo. 
Conveyor,  cludydd. 
Convict,  colldyn. 
Cook,  cogydd,  cogydde* 
Cool,  oer. 
Cooper,  cylchwr. 
Copy,  adysgrifen. 
Cord,  rheffyn. 
Cordial,  meddyglyn. 
Corn,  grawn. 
Corner,  congl. 
Corpulent,  corphog. 
Correct,  cywir. 
Correspond,  cyfateb. 
Corrupt,  llygredig. 
Cough,  peswch. 
Country,  gwlad. 
County,  swydd,  sir. 
Course,  gyrfa. 
Court,  llys. 
Courteous,  mwyn. 
Courtship,  carwriaeth. 
Cover,  clawr. 
Covet,  chwenych. 
Craft,  celfyddyd. 
Craftiness,  cyfrwysder. 
Crane,  crychydd. 
Crave,  erfyn. 
Create,  creu. 
Creature,  creadur. 
Creator,  Creawdwr. 
Credit,  coel. 
Creditor,  gofynwr. 
Creed,  credo. 
Crew,  llongwyr. 
Crier,  criwr. 
Crime,  bai,  trosedd. 
Cripple,  efrydd. 
Critic,  beirniad. 
Crock,  crochan. 


Crocodile,  crocodil. 
Crook,  bach. 
Crop,  cnwd. 
Cross,  crocs. 
Crow,  bran. 
Crowd,  tyrfa. 
Crown,  coron. 
Cruel,  creulon. 
Crumble,  briwsioni. 
Cry,  bloedd. 
Cudgel,  ffon. 
Curate,  curad. 
Cure,  iachad. 
Curse,  melldith. 
Cushion,  clustog. 
Custody,  cadwraeth. 
Custom,  defod,  arfer. 


Damage,  rawed. 
Damp,  llaith. 
Damsel,  geneth. 
Dance,  dawns. 
Danger,  perygl. 
Dangerous,  peryglui. 
Dark,  tywyll. 
Darkness,  tywyttwch. 
Darling,  anwylyd. 
Date,  dyddiad. 
Daughter,  merch. 
Day,  dydd. 
Dead,  marw. 
Deadly,  marwol. 
Deaf,  byddar. 
Death,  angeu. 
Debase,  iselu. 
Debate,  dadl. 
Debt,  dyled. 
Debtor,  dyledwr* 
Deceit,  twyll. 
Deceive,  twyllo. 
Declare,  mynegu. 
Decline,  mcthiant. 
Decorate,  addurno. 
Decorous,  gweddm. 
Dedicate,  cysegru. 
Deep,  dyfnder. 
Defect,  diffyg. 
Defence,  amddiffyn. 
Defile,  halogi. 


22 


VOCABULARY — GEIH-LECHRES. 


Defy,  herio. 
Delegate,  cenad. 
Deliberate,  pwyllog. 
Delicacy,  tynerwch. 
Delight,  hyfrydwch. 
Deliver,  gwaredu. 
Deliverer,  achubwr. 
Deluge,  dylif. 
Demand,  gofyniad. 
Deny,  gwadu. 
Depend,  dibynu. 
:  Depose,  tystio. 
Depth,  dyfnder. 
Deride,  dirmygu. 
•  Despair,  anobeithio. 
Devil,  diafol. 
Devote,  cysegru. 
Dew,  gwlith. 
Difficult,  anhawdd. 
Dine,  ciniawa. 
Dinner,  ciniaw. 
Dip,  trochi. 
Dirt,  baw. 
Dirty,  budr. 
Disaster,  anffawd. 
Discern,  canfod. 
Disciple,  dysgybl. 
Discord,  anghydfod. 
Discuss,  chwilio. 
Disease,  clefyd. 
Disgrace,  gwarth. 
Disinherit,  dietiftddu. 
Disorder,  annhrefn. 
Dispatch,  brys. 
Dispirit,  digaloni. 
Displace,  dileu. 
Displease,  digio. 
Disprove,  gwrthbrofi. 
Disregard,  dirmygu. 
Dissect,  difynio. 
Dissipate,  chwalu. 
Distance,  pellder. 
Distinct,  gwahanol. 
Distress,  cyfyngdcr. 
Divine,  diuvinydd. 
Dog,  ci. 

Donation,  anrheg. 
Door,  drws. 
Dove,  colomen. 
Dowry,  gwaddol. 
Downfall,  cwymp. 


Drain,  dyfr-ffos. 
Dream,  breuddwyd. 
Drink,  diod. 
Drive,  gyru. 
Driver,  gyrwr. 
Drove,  deadell. 
Druid,  derwydd. 
Drunk,  rneddw. 
Drunkard,  meddwyn. 
Duck,  hwyad. 
Duel,  ornest. 
Dust,  llwch. 
Dwelling,  preswylfod. 


Eagle,  eryr. 
Earl,  iarll. 
Earth,  daear. 
Edge,  min. 
Eel,  Uysiuen. 
Effect,  effaith. 
Egg,  wy. 
Egypt»  yr  4-ifft. 
Elope,  dianc. 
Embezzle,  darnguddio. 
Embellish,  addurno. 
Eminent,  enwog. 
Empty,  gwag. 
Encamp,  gwersyllu. 
Encroach,  cyfyngu* 
Endow,  gwaddoli. 
England,  Lloegr. 
Engraft,  impio. 
Engrave,  cerfio. 
Enjoy,  mwynhau. 
Enlarge,  eangu. 
Enlighten,  goleuo. 
Enmity,  gelyniaeth. 
Enormous,  dirfawr. 
Enough,  digon. 
Enquire,  ymofyn. 
Enrol,  cofrestru. 
Enrolment,  cofrestriad. 
Enslave,  caethiwo. 
Ensure,  diogelu. 
Enterprise,  anturiaeth. 
Entice,  hudo. 
Entire,  cyfan. 
Enumerate,  cyfrif. 
Envy,  cenfigen. 


VOCABULARY — GEIR-LECHRES. 


23 


Epistle,  UytJiyr. 
Equal,  cyfartal. 
Equity,  cyfiawnder. 
Erect,  syth. 
Errand,  neges. 
Essay,  traethawd. 
Esteem,  parch. 
Evacuate,  gwaghau. 
Evade,  gochelyd. 
Evening,  hwyr. 
Evil,  drwg. 
Evince,  profi. 
Examine,  holi. 
Excel,  rhagori. 
Excellent,  rhagoroL 
Exchange,  cyfnewid. 
Excite,  cynhyrfu. 
Exclude,  cau  allan. 
Excuse,  esgus. 
Execute,  gwneuthur. 
Exert,  ymdrechu. 
Exhibit,  dangos. 
Exhort,  cynghori. 
Exile,  alltud. 
Expand,  lledu. 
Expanse,  eangder. 
Expect,  dysgwyl. 
Expel,  bwrw  allan. 
Expense,  traul. 
Expert,  celfydd. 
Expire,  marw. 
Exploit,  gorchest. 
Explore,  chwilio. 
Expose,  amlygu. 
Exposure,  amlygiad. 
Express,  brys-genad. 
Expunge,  dileu. 
Extend,  lledu. 
Expansive,  eang. 
External,  allanol. 
Extol,  dyrchafu. 
Extreme,  eithaf. 
Eye,  llygad. 
Eye- sight,  golwg. 


Fable,  chwedl. 
Fabric,  adnlad. 
Face,  gwyneb. 
Fact,  gweithred. 


Factory,  gweithfa. 
Fade,  gwywo. 
Fair,  teg. 
Fairness,  tegwch. 
Faith,  ffydd. 
Faithful,  ffyddlon. 
Faithless,  diffydd* 
Falcon,  hebog. 
Fall,  cwymp. 
Fallacy,  twyll. 
Fallen,  syrthiedig. 
Fallow,  braenar. 
False,  ffugiol. 
Falsehood,  anwiredd. 
Fame,  clod. 
Family,  teidu. 
Famine,  newyn. 
Fancy,  mympwy. 
Far,  pell. 
Farm,  tyddyn. 
Farmer,  tyddynwr. 
Farther,  pellach. 
Farthing,  ffyrling% 
Fashion,  dull. 
Fasten,  sicrhau. 
Fat,  tewder,  tew. 
Fatal,  angeuol. 
Fate,  tynged. 
Fatherless,  amddifad. 
Fatherly,  tadol. 
Fatigue,  lludded. 
Fatten,  tewhau. 
Fault,  bai. 
Faulty,  beiu8. 
Favour,  cymwynaê. 
Fear,  ofn. 
Fearful,  ofnus. 
Fearless,  diofn. 
Feast,  gwledd. 
Feature,  gwedd. 
Fee,  tal. 
Feeble,  gwan. 
Feed,  porthi. 
Feeder,  porthwr. 
Feeling,  teimlad. 
Feet,  traed. 
Felony,  cyflafan. 
Female,  benyw. 
Feminine,  benyivaidd. 
Fence,  clawdd. 
Ferry,  porthfa. 


24 

Fertile,  ffrwythlon. 
Fervent,  gwresog. 
Fervour,  taerni. 
Few,  ychydig. 
Fickle,  anwadal. 
Fiddle,  crwth. 
Fiddler,  crythwr. 
Fidelity,  cywirdeb. 
Fight,  ymladd. 
Fighter,  ymladdwr. 
Figure,  rhifnod. 
Film,  pilen. 
Filth,  bryntni. 
Filthy,  brwnt. 
Fine,  dirwy. 
Finger,  bys. 
Firewood,  tanwydd. 
First,  cyntaf. 
Fish,  pysgod. 
Fisherman,  pysgotwr. 
Fist,  dwrn. 
Fit,  llewyg. 
Flame,  fflam. 
Flattery,  gweniaeth. 
Flavour,  archwaeth. 
Flax,  llin. 
Flee,  ffoi. 
Fleece,  cnu. 
Flimsey,  gwagsaw. 
Flint,  callestr. 
Flock,  diadell. 
Flood,  llif. 
Floor,  llawr. 
Flour,  peillied. 
Flower,  blodeuyn. 
Flowery,  blodeuoy. 
Foam,  ewyn. 
Foe,  gelyn. 
Fog,  niwl. 
Fool,  ynfyd-ddyn- 
Foolish,  annoeth. 
Foot,  troed. 
Foppish,  coegfalch. 
Forbear,  cyd-ddwyii. 
Forbid,  gwahardd. 
Force  grym. 
Forehead,  talcen. 
Foreman,  blaenor. 
Foresee,  rhagweled. 
Forest,  coedwig. 
Forfeit,  dirwy. 


VOCABTJXARY — GEIR-LECHHES. 


Forgive,  madden. 
Form,  ffurf. 
Formal,  ffurfiol. 
Fortitude,  gwroldeb, 
Foster,  magu. 
Founder,  seiliwr. 
Fox,  cadnaw. 
Fraud,  twyll. 
Free,  rhydd. 
Freedom,  rhyddid. 
Frequent,  mynych. 
Fretful,  anfoddog. 
Friend,  cyfaill. 
Friendly,  cyfeillgar. 
Friendship,  cyfeillacK 
Fright,  braw. 
Frost,  rhew. 
Froward,  afrywiog. 
Frozen,  rhewedig. 
Fruit,  ffrwyth. 
Fruitful,  ffrwythlon. 
Fuel,  tanwydd. 
Fugitive,  ffoadwr. 
Full,  llawn. 
Fuller,  panwr. 
Fume,  agerdd. 
Funeral,  angladd. 
Furniture,  dodrefn. 
Fuss,  dadwrdd. 
Future,  rhagllaw. 


Gain,  elw. 
Gallon,  galwyn. 
Gardener,  garddwr. 
Gate,  porth. 
Gay,  gwych. 
Give,  rhoddi. 
Giver,  rhoddwr. 


Glove,  maneg. 
Goat,  gafr, 
God,  Duw. 
Goddess,  duiuies. 
Godliness,  duwioldeb 
Godly,  duwiol. 
Gold,  aur. 
Good,  daioni. 
Gospel,  efengyl. 
Grave,  bedd. 


VOCABULARY— GEIE-LECHEES. 


25 


Green,  gwyrdd. 
Grumble,  grwgnach* 
Guilty,  euog, 
Guiltless,  dieuog. 


H 

Hair,  gwallt. 

Hairy,  gwalltog. 

Half,  hanner. 

Hall,  neuadd. 

Happy,  dedwydd. 

Hard,  caled. 

Harp,  telyn. 

Harrow,  oged. 

Hash,  briwfwyd. 

Haste,  brys. 

Hat,  het. 

Hatchet,  bwyell. 

Hay,  gwair. 

Head,  pen. 

Heal,  iachau. 

Health,  iechyd. 

Heel,  sawdl. 

Heifer,  anner. 

Height,  uchder. 

Heir,  etifedd. 

Heiress,  etifeddes. 

Heirless,  dietifedd. 

Hell,  uffern. 

Hellish,  uffernol. 
Help,  cymorth. 
Helpless,  digymorth. 
Hen,  iar. 
Hew,  naddu. 
Hill,  bryn. 
Hinder,  rhwystro. 
Hint,  amnaid. 
Hire,  cyflog. 
History,  hanes. 
Hog,  mochyn. 
Horn,  corn. 
Horse,  ceffyl. 
Hospital,  ysbytty. 
Hot,  twym. 
Hour,  awr. 
Husband,  gwr. 
Hymn,  emyn. 
Hypocrisy,  rhagrith. 


I 


Ice,  ia. 
Icy,  rhewllyd. 
Idle,  8egur. 
Idler,  segurwr. 
Idol,  delw. 
Image,  eilun. 
Impartial,  diduedd. 
Impostor,  twyllwr. 
Imprison,  carcharu. 
Improve,  diwygio. 
Incline,  tueddu. 
Incorrect,  anghywir. 
Increase,  cynnydd. 
Indeed,  yn  wir. 
Infancy,  mabandod. 
Infant,  maban. 
Infect,  llygru. 
Infirm,  gwan. 
Infirmary,  clafdy. 
Inflame,  ennyn. 
Inform,  hysbysu. 
Inherit,  etifeddu. 
Inhuman,  creulon. 
Injure,  niweidio. 
Ink,  inc. 
Inspect,  arolygu. 
Inspector,  arolygwr» 
Instead,  yn  lie. 
Instinct,  greddf. 
Insure,  diogelu. 
Intellect,  synwyr. 
Intelligent,  deallw* 
Intend,  bwriadu. 
Inter,  claddu. 
Intercede,  eiriol. 
Intercessor,  eiriolwr. 
Interest,  budd,  elw. 
Interrogate,  holi. 
Intoxicate,  meddwi. 
Invite,  gwahodd. 
Iron,  haiarn. 
Island,  ynys. 
Islander,  ynyswr. 
Ivy,  eiddiorwg. 


Jest,  cellwair. 
Jew,  luddew. 


26  VOCABULARY — GEIR-LECHRES. 

Job,  gorchwyl.  Learned,  dysgedig 

Joint,  cymal.  Leather,  lledr. 

Journey,  taith.  Leg,  coes. 

Joy,  llawenydd.  Length,  hyd. 

Joyful,  llawen.  Liar,  celwyddwr. 

Judge,  barnwr.  Liberty,  rhyddid. 

Jump,  naid.  Life,  bywyd. 

Jury,  rheithwyr.  Light,  goleuni. 

Limb,  aefod. 
J^  Lime,  caZcA. 

Limit,  terfyn* 
!  Line,  llinell. 
j  Linen,  lliain. 

Lion,  ZZew. 

Lip,  gwefus. 

Little,  ychydig. 

Load,  llwyth. 

Loan,  benthyg. 

Lock,  do. 

Look,  edrychiad. 
I  Lord,  arglwydd. 

Love,  cariad. 

Low,  isel. 

Lungs,  ysgyfaint. 


Kick,  troediad. 
Kind,  hynaws. 
Kindness,  cymmwynas. 
Kindred,  ceraint. 
Kine,  gwartheg. 
King,  brenin. 
Kingdom,  teyrnas. 
Kiss,  cusan. 
Kitchen,  cegin* 
Kite,  barcud. 
"Knave,  dyhiryn. 
Knavery,  dyhirwch» 
Knee,  penlin. 
Kneel,  penlinio. 
Knife,  cyllell. 
Knob,  cnap. 
Knot,  cwlwm. 


Labour,  llafur. 
Labourer,  gweithiwr. 
Lace,  ysnoden. 
Lack,  eisieu. 
Lad,  bachgen. 
Ladder,  ysgol. 
Lady,  boneddiges. 
Lake,  Uyn. 
Lamb,  oen. 
Lame,  doff. 
Land,  tir. 

Landlord,  meistr  tir. 
Language,  iaith. 
Law,  cyfraith. 
Lawful,  cyfreithhn. 
Lead,  plwm. 
Leader,  arweinydd. 
Leak,  agen. 
Learn,  dysgu. 
Learner,  dysgwr. 


M 

! 

[Mad,  ynfyd. 
j  Maid,  geneth. 
[Male,  gwryw. 
Malice,  cenfigen. 
Malt,  brag. 
Man,  dyn. 
Mane,  mwng. 
Mansion,  trig/a. 
Manure,  tail. 
Many,  llawer. 
Marble,  my  nor. 
Mark,  nod. 
Market,  marchnad. 
Marriage,  priodas. 
Milk,  llaeth. 
Mind,  meddwl. 
Model,  cynllun. 
Money,  avian. 
Monkey,  epa. 
Mouth,  genau. 
Moon,  lleuad. 
Morning,  boreu. 


VOCABULAKY— GEIR-LECHEES. 


27 


N 


Name,  enw. 
Near,  agos. 
Neck,  gwddf. 
Needle,  nodwydd. 
Nest,  nyth. 
Net,  rhwyd. 
New,  newydd. 
Night,  nos. 
Nine,  naw. 
Noise,  sum. 
Now,  yn  awr. 
Nurse,  mamaeth. 


Oak,  derwen. 
Oats,  ceirch. 
Obey,  ufyddhau. 
Ocean,  cefnfor. 
Offence,  trosedd. 
Office,  swydd. 
Officer,  swyddwr. 
Oil,  olew. 
Order,  trefn. 
Oven,  ffwrn. 


Pain,  poen. 
Pan,  padell. 
Paper,  papyr. 
Parents,  rliieni. 
Passenger,  teithydd. 
Passover,  Pasg. 
Pastor,  bugail. 
Pavement,  palmant. 
Peace,  heddivch. 
Peaceable,  heddychol. 
Peer,  pendefig. 
Peevish,  anniddig. 
Pen,  ysgrifell. 
Penny,  ceiniog. 
Perfect,  perffaith. 
Peril,  perygl. 


Quarrel,  amrafael. 
Question,  gofyniad. 
Quick,  bywiog. 
Quiet,  llonydd. 


Race,  gyrfa. 
Rag,  brat. 
Rain,  gwlaw. 
Ram,  hwrdd. 
Religion,  cre/ydd. 


Sad,  trist. 
Saddle,  cyfrwy. 
Salt,  halen. 
Saviour,  Ceidwad. 
School,  ysgol. 
Seed,  had. 
Sense,  synwyr. 
Shame,  cywilydd. 
Sheep,  da/ad. 
Sleeve,  llawes. 


Table,  hwrdd. 
Tail,  cynffon. 
Taste,  bias. 
Tax,  treth. 
Time,  amser. 
Trade,  crefft. 

u 

Undress,  diosg. 
Uneasy,  anesmwyth. 
Unfair,  annheg. 
Unfirm,  egwan. 


Vain,  ofer. 
Valley,  dyffryn. 
Value,  gwerth. 
Variety,  amrywiaeth. 


VOCABULARY— GEIR-LECHRES 


w 


Wages,  cyflog. 
Wales,  Cymru. 
Wall,  mur. 
Want,  diffyg. 
War,  rhyfel. 
Warm,  twym. 


Yeast,  burym. 

f  oungster,  llencyn. 


Zeal,  awyddfryd,  sêL 
Zealous,  brwdfrydig. 
Zone,  cylch. 
Zoology,  mildraitk. 


CONVEKSATIONS— YMDDIDDANION. 


29 


CONVERSATIONS-TMDDIDDANION. 


DEPAETUEE,  JOUENEY,  &c. 

Where  is  the  office  ? 

When  do  we  start  ? 

What  is  the  fare  ? 

When  do  you  think  we  shall  arrive  ? 

Where  is  the  luggage  put  ? 

Where  is  our  luggage  ? 

Are    we  far  from  the  end  of  the 

journey  ? 
Have  you  fixed  on  a  hotel  ? 

Which  is  the  best  hotel  ? 

I  shall  go  to  this  hotel,  according  to 

your  advice. 
Have  we  arrived  ? 
Be  as  quick  as  possible,  if  you  please. 

May  I  go  ? 

May  we  go  ? 

We  go  to  the  hotel  in  New  Street. 

Go  away;  we  do  not  require  your 

services. 
Thank  you ;  I  will  carry  it  myself. 
We  are  going  to  the  house  of  a  friend 
Take  my  things  to  the  hotel. 
In  what  street  is  it  ? 
Show  me  the  way. 
Is  there  a  conveyance  ? 
Thank  you ;  I  prefer  walking. 
Where  is  the  luggage  office  ? 


Ymadawiad,  y  Daith,   éc. 

Pa  le  y  mae  y  swyddfa  ? 

Pa  bryd  yr  ydym  yn  cychwyn  ì 

Faint  yw  y  cludlog  ì 

Pa  hryd  yr  ydych  yn  meddwl  y  cyr- 

haeddwn  f 
Yn  mha  le  y  dodir  y  cludgelfi  ? 
Yn  mha  le  y  mae  ein  cludgelfi  Ì 
A  ydym  yn  mhell  o  ben  y  daith  ì 

A   ydych  chwi  wedi  penderfynu  ar 

westty  ? 
Pa  un  yw  y  gwestty  goreu  ? 
Mi  a  a/  i'r  gwestty  yma,   ynol  eich 

cyngor. 
A  ydym  wedi  cyrhaedd  ì 
Byddwch  mor  gyflym  ag  y  gellwch,  o« 

byddwch  cystal. 

allaf  fi  fyned  f 
A  allwn  ni  fyned  ? 
Yr  ydym  yn  myned  i'r  gwestty  yn  New 

Street. 
Ewch  ymaith ;  nid  oes  arnom  eisieu 

eich  gwasanaeth. 
Diolch  i  chwi;  myfi  aH  ca/riaffy  hun. 
Yr  ydym  yn  myned  i  dy  cyfaill. 
Cymerwch  fy  mhethau  <Pr  gwestty. 
Yn  mha  heol  y  mae  ef  (hi)  ì 
Dangoswch  y  ffordd  i  mi. 
A  oes  yna  gerbyd  ? 
Diolch  i  chwi;  gwell  genyf  gerdded. 
Yn  mha  le  y  mae  swyddfa  y  cludgelfi 

(luggage  office)  ? 


30 


CONVERSATIONS— YMDDIDDANION. 


II. 


HOTEL. 

Which  is  the  best  hotel  ? 

Will  you  be  good  enough  to  show 

me  the  way  ? 
Where  is  the  door  ? 
I  wish  to  see  the  landlord. 
Are  you  the  landlord  ? 
How  do  you  do,  Sir — Madam  ? 
I  have  lodged  at  your  hotel  before. 

I  am  very  glad  to  return  to  your 

hotel. 
We  are  glad  to  come  to  you  again. 
Can  you  accommodate  us  at  present  ? 
Can  you  recommend  me  to  another 

hotel  ? 
Where  is  the  waiter  ? 
Have  you  a  bedroom — two  bedrooms  ? 

Have  you  any  rooms  ? 

I  should  prefer  a  room  which  looks 

out  on  the  street. 
Have  you  a  room  which  looks  out 

on  the  court  ? 
I  wish  to  be  as  quiet  as  possible. 

Can  you  give  me  a  bed  ? 

What  do  you  charge  a  day  for  a 

bedroom  ? 
Let  me  see  a  bedroom,  if  you  please. 

Have  you  a  double-bedded  room  ? 

We  require  four  beds. 
I  require  a  bedroom  only. 

I  should  like  a  cheaper — a  larger — 

one. 
I  should  prefer  it  higher  up — on  the 

third — fourth  floor. 

Show  me  my  room. 

What  is  the  number  of  my  room  ? 

I  am — we  are — very  tired. 

We    had    a    bad — good  —  pleasant 

journey. 
Is  there  any  water  in  my  room,  and 

towels  ? 
Where  is  the  closet  ? 


Gwestty. 
Pa  un  yw  y  gwestty  goraf  ? 
A  fyddwch  chwi  mor  garedig  a  dangotJ 

y  ffordd  i  mi  ? 
Yn  mha  le  y  mae  y  drws  ? 
Yr  wyf  yn  dymuno  gweled  gíor  y  ty  ? 
Ai  chwi  yw  gwr  y  tŷ  ì 
Pa  /odd  yr  ydych,  Syr — Foneddiges  ? 
Yr  wyf  wedi  bod  yn  aros  yn  eich  ty 

o'r  blaen. 

Y  mae  yn  dda  genyf  ddyfod  VcTi  ty 
eilwaith. 

Y  mae  yn  dda  genym  ddyfod  atoch  eto. 
A  oes  genych  le  i  ni  yn  bresenol  ? 

A  ellwcli  chwi  ein  cymeradwyo  i  ivestty 

arall. 
Pa  le  y  mae  y  gweitiwr, 
A  oes  genych  ystafell-wely — dwy  ys- 

tafell  wely  ? 
A  oes  genych  ystafelloedd  ? 
Owell  genyf  fyddai  ystafell  yn  gwyn- 

ebu  iW  heol. 
A  oes  genych  ystafell  yn  gwynebu  ?r 

cwrt. 
Yr  wyf  yn  dymuno  bod  mor  dawel  ag 

y  byddo  yn  bosibl. 
A  ellwch  chwi  roddi gwely  i  mi? 
Faint  yw  eich  pris  y  dydd  am  ystafell 

wely  ì 
Gadewch  i  mi  weled  ystafell  wely,  03 

gwelwch  yn  dda. 
A   oes  genych  ystafell  a   dau   wely 

ynddi  ? 
Mae  arnom  eisieu  pedwar  0  welyau. 
Nid  oes  arnaf  angen  ond  ystafell  wely 

yn  unig. 
Byddai  yn  well  genyf  un  rhatach-, 

un  mwy. 
Gwell  byddai  genyf  ei  chael  yn  uwch  i 

fyny — ar  y  try  dydd — y  pedwerydd 

llawr. 
Dangoswch  i  mi  fy  ystafell.      $»<■ 
Pa  beth  yw  rhiffy  ystafell  ì 
Yr   wyf — yr    ydym — wedi  blino  yn 

fawr. 
Cawsom    daith    ddrwg — dda — ddy- 

munol. 
A  oes  dwfr  yn  fy  ystafell,  a  thyweli  $ 

Pa  le  y  mae  y  closet  ? 


CONVERSATIONS— YMDDIDDANTON. 


31 


My  luggage  is  at  the  Kailway 
Station ;  please  to  send  for  it. 

Has  my  luggage  arrived  ? 

Carry  up  my  things. 

Untie  this  packet. 

Where  have  you  put  our  things  ? 

Where  is  my  bag  ? 

Take  it  up. 

Give  me  a   light — candle — if   you 

please. 
Bring  me  my  boots — shoes — slippers. 

Give  my  boots  to  be  cleaned. 
Light  a  fire  in  my  room ;  I  am  very 

cold. 
Blow — stir  the  fire. 
Es  my  bed  ready  ? 
Draw  the  curtains. 
I  expected  you  would  have  had  my 

room  ready  by  the  time  I  arrived, 

Are  the  sheets  quite  dry  ? 

Bring  me  a  glass — a  bottle — of  drink- 
ing water. 

Extinguish  the  candle. 

I  am  going  out;  if  any  one  calls, 
say  I  shall  be  back  in  an  hour. 

I  shall  be  back  at  nine  o'clock  at 
latest. 

I  shall  not  return  till  late — till  eleven 
o'clock. 

Here  is  the  key  of  my  room. 

Has  the  postman  been  here  ?     j 

Have  the  letters  arrived  ?  - 

Have  I  been  asked  for  ? 

Has  the  postman  not  brought  me  a 
letter  ?  , 

Is  there  a  letter  for  me  ? 

Has  Mr. been  here  ? 

I  shall  remain  another  night. 

We  shall  probably  stay  here  two — 
three — days — a  week. 

Can  you  get  this  mended  ?   , 

Get  it  done  for  me. 

It  is  not  wanted. 

It  does  not  matter. — It  is  of  no  con- 
sequence. 

Have  you  a  table  d'hôte  ? — At  which 
hour  ?— What  is  the  price  ? _._ .  _„ 


Tmaefy  luggage  yny  Relwê  Station, 

byddwch  mor  garedig  ag  an/on  am 

danynt. 
A  yw  fy  nghludgelfi  (luggage)  wedi 

dyfod  Ì 
Cariwch  fy  mhethau  i  /yny. 
Datodwch  y  hwndel  yma. 
Yn  mha  le  y  dodasoch  ein  pethau  Ì 
Pa  le  y  rnae  fy  ysgrepan  ì 
Cymerwch  if  yny. 
Rhoddwch    i    mi    oleu — canwyll — o» 

byddwch  mor  garedig. 
Dygwch  i  mify  motasau — fy  esgidiau 

—fy  yslopanau  (slippers). 
Rhoddwch  fy  esgidiau  i'w  glanhau. 
Goleuwch  dan  yn  fy  ystafell ;  yr  wyf 

yn  bur  oer. 
Chwythwch — prociwch  y  tan, 
A  yw  fy  ngwely  yn  barod  ? 
Cauwch  y  cyrteni. 
Yr  oeddwn  yn  disgwyl  y  buasech  wedi 

gwneydfy  ystafell  yn  barod  erbyn 

fy  nyfodiad. 
A  yw  y  cynfasau  yn  hollol  sych  ? 
Dygwch   i  mi  wydraid—potelaid—o 

ddwfr  i'w  yfed. 
Diffoddwch  y  ganwyll. 
Yr  wyf  yn  myned  allan ;   os  geilw 

rhywun,  dywedwch  y  byddaf  yn  ol 

mewn  awr. 
Byddaf  yn  ol  am  naw  oW  gloch  yn  y 

man  pellaf. 
Ni  ddychwelaf  nes  y  bydd  yn  hwyr~ 

hyd  un-ar-ddeg  oV  gloch. 
Dyma  agoriadfy  ystafell. 
Afu  y  llythyr-gludydd  {-postman)  yma? 
A  yw  y  llythyrau  wedi  cyraedd  ? 
A  fu  rhywun  yn  holi  am  danaf? 
Oni  ddygodd  y  llythyr-gludydd  (post- 
man) lythyr  i  mi  ì 
A  oes  yna  lythyr  i  mi  9 

A  fu  Mr. yma  ì 

Bydd  i  mi  aros  noswaith  arall. 
Tebygol  yr  arhoswn  yma  ddau — tri— 

o  ddyddiau — wythnos. 
A  ellwch  chwi  gael  trwsio  hwn  $ 
Mynwch  gael  ei  wneyd  i  mi. 
^Nid  oes  angen  am  dano. 
Nid  yw  o  bwys. — Nid  yw  o  ddim 

canlyniad. 
A  oes  genych  giniaw  cyhoeddus  ? — Am 

ba  çmser  ?• — Faint  yw  y  pris  f 


82 


CONVERSATIONS — YMDDIDDANION. 


I  shall  go  to  Bangor  the  day  after 

to-morrow. 
I  shall  go  this  evening  by  the  train 

at  seven  o'clock. 
I  shall  start  to-morrow  morning  very 

early. 
Call  us  early. 

I  set  off  to-morrow  morning. 
Let  the  bill  be  made  out  to-night. 
Bring  me  my  bill. 
What  is  the  amount  ? 
Is  the  service  included  ? 
There  is  an  error  in  the  bill. 
You  have  charged  me  with  

which  I  have  not  had. 
Will  you  deduct  it  ? 
Your  prices    are  very  high — very 

reasonable. 
Your  wine  is  not  good. 
Here  is  this  for  the  attendance. 
I  am  going  to  get  up  directly. 
I  shall  not  be  long  in  dressing. 
No  one  has  awakened  me. 
Will  you  bring  my  luggage  down- 
stairs ? 
I  have  a  carpet-bag ;  bring  it  down, 

if  you  please. 
Quick,  make  haste. 
Is  there  an  omnibus  going  to  the 

train  for ? 

Fetch  a  conveyance  with  seats  for 

two — four  persons. 
Call  a  car  directly. 
Run  quickly. 
Come  back  soon. 
I  shall  start  immediately. 
Send  for  a  porter. 
Your  hotel  is  very  good. 
I  have  been  very  comfortable. 
I  shall  be  happy  to  return  again. 

I  shall  be  happy  to  recommend  your 

hotel. 
I  wish  you  good  day. 
What  apartments  can  you  let  us  have  ? 
We  should  like  to  have  two — three, 

&c. — bedrooms,  and  a  sitting-room 

adjoining,  on  the  second — third, 

&c. — floor. 
We  wish  also  a  room  for  a  servant. 


Bydd  i  mifyned  i  Fangor  y  diwrnod 

ar  ol  yfory  (drenydd). 
Af  heno  gydaW  train  am  saith  ©V 

gloch. 
Cychwynaf  boreu  yfory  yn  bur  foreu. 

Oelwch  arnom  yn  foreu. 

Yr  wyfyn  cychwyn  ymaith  boreu  yfory* 

Gwneivch  y  ddyleb  (bill)  heno. 

Dygwch  fy  nyleb  (bill)  i  mi. 

Pa  faint  yw  y  swm  1 

A  ydyw  yn  cynwys  y  gwasanaeth  ? 

Y  mae  gwall  yn  y  ddyleb  (bill). 

Yr  ydych  wedify  nyledu  am yr 

hwn  ni  chefais. 
A  wnewch  chwi  ei  dynu  alian  ? 

Y  mae  eich  prisiau  yn  bur  ucJiel — yn 
bur  rhesymol. 

Nid  yw  eich  gwin  yn  dda. 
Dyma  i  chwi  hyn  am  y  gwasanaeth. 
Yr  wyf  yn  myned  i  godi  ar  unwaith. 
Ni  fyddaf  yn  hir  yn  ymwisgo. 
Ni  ddeffrodd  neb  fi. 
A  ddygwch  chwify  ngliludgelfi  i  lawr 
y  grisiau  ? 

Y  mae  genyf  garpet-bag ;  dygwch  e/ 
i  lawr,  os  byddwch  garediced. 

Ynfuan,  brysiwch. 

A  oes  cerbyd  yn  myned  at  y  gerbydrea 

(train)  i ? 

Cyrchwch  gerbyd  gydag  eisteddleoedd 

i  ddau — q>edwar  o  bersonav 
Oelwch  am  gar  ar  unwaith. 
Rhedwch  yn  fuan. 
Deuiuch  yn  ol  yn  fuan. 
Cychwynaf  yn  uniongyrchoL 
Anfonwch  am  gludydd. 

Y  mae  eich  gwesty  yn  bur  dda. 

Yr  wyf  luedi  bod  yn  hynod  gysurus. 
Bydd  yn  bleser  genyf  ddychwelyd  yma 

eto. 
Bydd  yn  bleser  genyf  gymeradwyo  eich 

gwesty. 
Yr  wyf  yn  dymuno  dydd  da  i  chwi. 
Pa  ystafelloedd  alloch  adael  ini  eucael? 
Hoffem  gael  dwy — tair,  &c. — o  ively- 

ystafelloedd,  ac  ystafell-gysylltiol  i 

eistedd  ynddi,  ar  yr  ail — trydyddt 

&c. — llawr. 
Yr  ydym  yn  dymuno  hefyd  eael  ys~ 

tafell  iforwyn. 


CONVERSATIONS— YMDDIDDANION. 


33 


How  much  a  day  for  the  whole  ? 
How  much  for  the  service  ? 
Can  we  have  breakfast  in  our  sitting- 
room  to-morrow  morning  ? 


Pa  faint  yn  y  dydd  am  y  cwbl  ? 
Pa  faint  am  y  gwasanaeth  ? 
A  allwn  ni  gael   boreufwyd  yn  ein 
hystafell-eistedd  boreu  yfory  ? 


in. 


RAILWAY. 

Where  is  the  station  of  the  - 

Kailway  ? 
Is  the  station  far  from  here  ? 

Where  can  we  get  the  tickets  ? 

Where  am  I  to  ask  ? 
Where  is  the  waiting-room  ? 

How  long  must  we  wait  ? 
I  want  two  tickets  to . 


I  want  two  first- class  tickets  for 
;  —second  class ; — third  class. 

What  is  the  price  of  second-class 

tickets  ? 
How  much  have  I  to  pay  ? 
When  does  the  train  start  for ? 

When  does  the  first  train  start  to- 
morrow morning  ? 

At  what  time  does  the  last  train 
start  ? 

Please  take  my  luggage  to  be 
weighed,  and  bring  me  the  receipt. 

How  much  have  I  to  pay  ? 
The  receipt,  if  you  please. 

Where  is  my  bag — my  luggage  ? — 

Here  it  is. 
Put  this  under  the  seat. 
We  can  take  these  small  things  into 

the  carriage,  can  we  not  ? 
Where  have  you  put  my  luggage  ? 

Where  are  the  porters  ? 
Is  there  a  porter  here  ? 
0 


Cledrffordd. 
Yn  mha  le  y  rnae  gorsaf  Cledrffordd 

A  yw  yr  orsaf  (station)   yn  mheil 

oddiyma  ? 
Yn  mha  le  y  gallwn  gael  y  tocynau 

(tickets)  ? 
Yn  mha  le  yr  wyf  i  ofyn  ? 
Yn  mha  le  y  mae  y  ddisgwyl-ystafell 

(waiting-room)  ? 
Pa  hyd  y  rhaid  i  ni  aros  Ì 

Y  mae  arnafeisiau  dau  docyn  (ticket) 

Y  mae  arnaf  eisiau  dau  docyn  iW  dos- 

barth  cyntaf  i ; — yr  ail  ddos- 

barth; — y  trydydd  dosbarth. 

Pa  faint  yw  pris  tocynau  iW  ail  ddoS' 

parth  ? 
Pa  faint  sydd  genyf  i  dalu  ? 
Pa  bryd  y  mae  y  gerbydres  yn  cy- 

chwyn  i ? 

Pryd  y  bydd  y  gerbydres  (train)  gyntaf 

yn  cychwyn  boreu  yfory  ? 
Pa  amser  y  bydd  y  gerdydres  (train) 

olaf  yn  cychwyn  ì 
Byddwch  cystal  a  chymerydfy  nghlud- 

gelfi  i'w  pwyso,  a  dygwch  i  mi  y 

dderbyneb  (receipt). 
Pa  faint  sydd  genyf  i'w  dalu  ì 

Y  dderbyneb  (receipt),    os   byddwch 
cystal. 

Yn  mha  le  y  mae  fy  ysgrepan—fy 

nghludgelfi  $ — Dymafe. 
Dodwch  hwn  o  dan  yr  eisteddle. 
Gallwn  gymeryd  ypethau  bychain  hyn 

iW  cerbyd,  onid  allwn  $ 
Yn  mha  le  y  dodasoch  fy  nghludgelfi 

(luggage)? 
Yn  mha  le  y  mae  y  cludwyr  ì 
A  oes  cludydd  yma  t 


34 


CONVERSATIONS — YMDDIDDANION. 


If  I  take  a  ticket  for can  I  be 

allowed  to  stop  at ,  and  then 

go  on  by  another  train  ? 

How  long  does  it  take  to  reach ? 

Will  you  find  me  a  place  ? 

Allow  me  to  get  in. 

Can  you  find  places  for  us  all  in  the 

same  carriage?    We  are  three — 

four. 


Os  cymeraf  docyn  am a  ganiateir 

i  mi  aros  yn ,  ac  yna  myrCd  yn 

mlaen  gyda  cherbydres  (train)  arallí 

Pa  hyd  y  cymer  i  gyraedd ? 

A  wnewch  chwi  geisio  lie  i  mi  f 

Caniatewch  i  mi  ddyfod  i  mewn. 

A  ellwch  chwi  gad  lie  i  ni  i  oil  yn  yi 
un  cerbyd  ì     Yr  ydyrn  yn  dri — 


Do    we    change   carriages    on   the 

journey  ? 
WTiere  do  we  change  carriages  ? 
We  change  carriages  at  the  next 

station,  do  we  not  ? 
We  have  not  room  enough. 
Make  room,  if  you  please. 
A  little  more  room,  if  you  please. 

Will  you  sit  next  to  the  window  ? 

May  I  open — shut — the  window  ? 
Will  it  be  agreeable  to  you  ? 
Do  not  move,  pray. 

Do  not  disturb  yourself;  we  have 

room  enough. 
Can  you  tell  me  the  name  of  this 

place — this  town — house — church 

— village — castle  ? 
Has  the  train  stopped  ? 

Does  the  train  stop  at ? 

How  long  do  we  stop  here  ? 
Where  is  the  station-master  ? 
Where  am  I  to  send  for  my  luggage 

We  have  travelled  very  quickly- 
very  slowly. 
What  is  the  distance  from  here  to 

We  wish  to  stop  here  until  the  next 
train ;  can  we  do  so  ?  We  should 
be  greatly  obliged. 

Will  you  allow  us  to  leave  the  lug- 
gage in  the  office  ?  We  shall  call 
for  it  soon. 

Wnere  can  we  leave  our  things  until 
we  return  ? 


A  ydym  yn  newid  cerbydau  ar  y  daith? 

Yn  mha  le  yrydym  ynnewid  cerbydau  Ì 
Yr  ydym  yn  newid  cerbydau  yn  yr 
orsaf  nesaf,  onid  ydym  ì 


Nid 


oes  genym 


o  le. 


Gwnewch  le,  os  gwelwch  yr  dda. 
Ychydig  ychwaneg  o  le,  os  gwelwch  yn 

dda. 
A  wnewch  chwi  eistedd  yr  agosaf  at  y 

ffenestr  ? 
A  allaf  fi  agor — cau — y  ffenestr  ì 
Fydd  hyny  yn  foddhaol  i  chwi  ? 
Peidiwch  symud,  yr  wyf  yn  deisyj 

arnoch. 
Peidiwch  aflonyddu  eich  hun ;  y  mm 

genym  ddigon  o  le. 
A  ellwch  chwi  ddweyd  wrthyf  enw  y 

lie  hwn — y  dref  hon — tŷ — eglwys — 

pentref — castell  ? 
A  yw  y  gerbydres  wedi  aros  ì 

A  yw  y  gerbydres  yn  aros  yn ? 

Pa  hyd  yr  ydym  yn  aros  yma  ? 
Yn  mha  le  y  mae  yr  orsaf-feistr  ì 
I  ba  le  yr  ydwyf  i  an/on  am  fy 

nghludgelfi  ? 
Yr  ydym  wedi  teithio  yn  bur  gyflym — 

yn  bur  araf. 
Faint  yw  y  pellder  oddiyma  i ? 

Yr  ydym  yn  dymuno  aros  yma  hyd  y 
gerbydres  nesaf;  a  allwn  ni  wneyd 
hyny  ?  Byddwn  yn  hynod  ddiolch» 
gar. 

A  wnewch  chwi  ganiatau  i  ni  adael  ein 
cludgelfi  (luggage)  yn  y  swyddfa  9 
Bydd  i  ni  alw  am  danynt  yn  fuan, 

Yn  mha  le  y  gallwn  adael  ein  pethau 
hyd  ein  dychweliad  f 


CONVERSATIONS— YMDDIDDANION. 


What  do  you  advise  me  to  do  ? 

At  what  time  does  the  next  train 

start  ? 
How  long  have  you  been  waiting  ? 
Since  ten  o'clock. 


35 


Pa  beth  gynghorwch  fi  i  wneyd  ? 

Pa  amser  y  cychwyna  y  gerbydres 

(train)  nesaf. 
Amba  hyd  yr  ydych  wedi  bod  yr  aros  ì 
Er  deg  oV  gloch. 


Where  is  the  refreshment  room  ? 
Let   me   have   some   soup,   if  you 

please. 
A  cup  of  coffee  with  milk — a  cup  of 

tea. 
Some  bread  and  butter — cakes — a 

glass  of  wine. 
Have    you    any    grapes — apples — 

pears — oranges  ì 


Yn  mha  le  y  mae  yr  ymborth-ystafell? 
Gadewch  i  mi  gael  peth  cawl  (soup), 

os  byddwch  cystal. 
Cwpanaid  o  goffi  gyda  Uaeth — cwpan- 

aid  o  dê. 
Peth    bar  a    ac   ymenyn — teisenau — 

glasiad  o  win. 
A    oes   genych   rawnwin — afalau — 

perenau — eurafalau  Ì 


IV. 


COACH. 


When  does  the  coach  start  to ? 

I  wish  to  take  a  place  in  the  coach 

to . 

What  is  the  fare  ? 

How  many  hours  will  it  take  to  go  ? 

Is  there  any  room  in  the  coach  ?  Can 

I  have  a  seat  ? 
Can  I  have  a  seat  in  the  front  ? 
I  prefer  a  place  outside. 
I  will  take  a  place  inside. 
At  what  time  does  the  coach  reach 

Llanberis  ? 
How  much  luggage  am  I  allowed 

Is  it  too  heavy  ? 

How  much  must  I  pay  ? 

Will   you  send  some  one  for  my 

luggage  ? 
Put  them  on  the  coach. 
Is  there  not  room  for  three  persons  ? 
Do  we  stop  anywhere  on  the  way  for 

breakfast — dinner — supper,  &c. 
Where  shall  we  stop  ? 
What  towns — villages — do  we  pass 

though  ? 

Do  we  p2««  +br.".:^n ? 

We  have  just  passed  it. 


Cerbyd. 


Pa  bryd  y  cychivyna  y  cerbyd  i ? 

Dymunaf  gael  lie  yn  y  cerbyd  i . 

Beth  yw  y  cludlog  (pris)  Ì 

Pa  sawl  awr  a  gymer  i  nifyned  Ì 

A  oes  lie  yn  y  cerbyd  ì  A  allaffi  gael 
eisteddle  ? 

A  allaffi  gael  eisteddle  yn  y  pen  blaen? 

Gwell  genyf  le  oddiallan 

Cymeraf  le  oddimewn. 

Pa  amser  y  cyrhaedda  y  cerbyd  Llan- 
beris ? 

Pa  faint  o  gludgelfi  (luggage)  a  gan- 
iateir  i  mi  ? 

A  ydyw  yn  rhy  drwm  ? 

Pa  faint  raid  i  mi  dalu  ? 

A  wnewch  chwi  anfon  rhyw  un  ì 
gyrchufy  nghludgelfi  (luggage)  ? 

Rhoddwch  hwy  ar  y  cerbyd  ? 

Onid  oes  yna  le  i  dri  o  bersonau  ? 

A  ydym  yn  aros  yn  rhyiule  ar  y  ffordd 
i  gael  brecwest — ciniaw — swper,  &c.  ? 

Pa  le  yr  arhoswn  ? 

Pa  drefi — pentrefi — y  byddwn  yn 
myned  trwyddynt  ? 

A  fyddwn  yn  myned  trwy ? 

Yr  ydym  newydd  ei  gadaeL 


36 


CONVERSATIONS— YMDDIDDANION. 


Where  is  the  conductor  ? 

Which  way  do  you  go  ? 

Which  is  the  best  road  ? 

Is  the  road  which  passes  through 

the  shortest  ? 

What  is  the  distance  from to 

Are  we  far  from ? 

How  many  miles  from to ? 

What  is  the  name  of  this  place  ? 
How  long  shall  we  stop  here  ? 
Have  we  time  to  take  anything  ? 

Do  we  remain  the  night  at ? 

What  hotel  do  you  stop  at  ? 
When  do  we  set  off  again  ? 


Pa  le  rnae'r  arweinydd  t 

Pa  ffordd  yr  ydych  yn  myned  f 

Pa  ffordd  yw  yr  orafì 

Ai  y  ffordd  sydd  yn  myned  trwy        • 

ywyferaf? 
Faint  yw  y  pellder  o i ? 

A  ydym  yn  mheîl  o ? 

Pa  nifer  o  filldiroedd  o i ? 

Beth  yw  enw  y  Ue  hwn  ? 
Pa  hyd  y  byddwn  yn  aros  yma  Ì 
A  oes  genyw  amser  i  gymeryd  rhyw- 
beth  Ì 

A  ydym  yn  aros  dros  nos  yn ? 

Yn  mha  ivesty  y  byddwch  yn  aros  ì 
Pa  bryd  y  byddwn  yn  cychwyn  eto  Ì 


V. 


OMNIBUS— CAB. 

Call  me  a  cab. 

Go  and  fetch  a  conveyance. 

Coachman,  drive  me  to street, 

number . 

Are  you  engaged  ? 

Has  the  carriage  come  ? 

How  much  by  the  hour  ? 

I  engage  you  by  the  hour. 

Look  at  your  watch. 

It  is  now  ten  minutes  past  one. 

Take  me  first  to . 

Callatthe  bookseller's,  number  three, 

street. 

It  is  not  here — go  on  a  little  further 

— to  number  six. 

Put  me  down  at  number . 

Turn  to  the  left — to  the  right. 
Take  me  to  the hotel — to  the 

church. 

It  is  further  on,  at  the  end  of  the 

street. 
Go  on  a  little  further ;  straight  on. 

Wait  here. 
Stop — stop  here. 
Move  on  faster — slower. 

How  much  have  I  to  pay  ? 
Here  is  your  fare,  and  something  for 
yourself. 


Hirgerbyd —  Cab. 


Gelvjch  am  gab  i  mi. 

Ewch  a  cheiswch  gerbyd. 

Cerbydwr,   gyrwch  fi  i street, 

rhif . 

A  ydych  chwi  yn  ymrwymedig  Ì 

A  yw  y  cerbyd  wedi  dyfod  ? 

Pa  faint  wrth  yr  awr  ? 

Yr  wyf  yn  eich  llogi  wrth  yr  awr. 

Edrychwch  ar  eich  oriadur. 

Ymae  yn  awr  yn  ddeg  munud  wedi  un. 

Cymerwch  fi  yn  gyntaf  i . 

Oelwch  ar  y  tlyfrwerthwr,  rhif  tri3 

heol . 

Nid    ydyw   yma — ewch   ychydig  yn 

mhellach — i  rhif  chwech. 

Rhoddwchfi  i  lawr  wrth  rhif . 

Trowch  Cr  aswy — iV  deheu. 
Cymerwch  fi  i  westyW ,  i  eglwys 

Ymae  yn  mhellach  yn  mlaen,  yn  mhen 

yr  heol. 
Ewch  yn  mlaen  ychydig  yn  mhellach; 

yn  syth  yn  mlaen. 
Aroswch  yma. 
Aroswch — aroswch  yma. 
Symudwch  yn  mlaen  yn  gyflymaeh— 

arafach. 
Pa  faint  sydd  genyf  i  dalu  ? 
Dyma  eich  cludlog  (fare),  a  rhywbefh 

i  chwi  eich  hwian. 


CONVERSATIONS — YMDDIDDANION. 


37 


Does  this  omnibus  go  to ? 

Is  it  Ml? 

Is  there  any  room  ? 

How  long  shall  I  have  to  wait  for 

the  next  ? 
Do  you  pass  near  St.  Pauls  ? 
Where  are  we  now  ? 
Will  you  put  me  down  as  near  as 

you  can  to  at  the  corner  of 

—  street  ? 
Stop,  if  you  please ;  let  me  get  down. 

Tell  the  driver  to  stop. 
Have  you  any  change  ? 


A  yw  y  cerbyd  yma  yn  myn'd  i ? 

1  yw  yn  llawn  ì 
A  oes  yna  le  ynddo  ? 
Pa  hyd  raid  i  mi  aros  am  y  nesafi 

A  ydych  ynpasio  yn  agos  i  St.  Pauls  ? 

Pa  le  yr  ydym  yn  awr  ì 

A  wnewch  chwi  fy  rhoddi  i  lawr  mor 

agos  ag  y  gellwch  i wrth  gongl 

heol ? 

Aroswch,  os  hyddwch  cystal;  gadewch 

i  mi  fyned  i  lawr. 
Dywedwch  wrth  y  gyrwr  am  aros. 
A  oes  genych  new  id  Ì 


VI. 


ASKING    THE    WAY. 

Will  you  show  me  the  shortest  way 

to ? 

Could  you  tell  me  if  I  am  far  from 

street  ? 

How  far  is  it  to  the  next  village  ? 
What  direction  must  I  take  ? 

How  far  is  it  from  here  to ? 

Is  it  near  or  far  ? 

Which  way,  then  ? 

Must  I  turn  to  the  right,  or  to  the 

left? 
And  after  that  ? 
Where  does  this  street  lead  to  ? 
Take  the  first  street  to  the  left,  and 

the  second  to  the  right. 
Straight  forward — to  the  right. 
Can  you  tell  me  where  Mr.  C.  lives? 

Where  does  he  live  ? 

Can  you  give  me  the  address — the 

number  ? 
I  think  \  have  taken  the  wrong 

street. 
Which  way  am  I  to  take  ? 
Must  I  cross  the  bridge  ? 
At  the  bottom  of  the  court  ? 
On  which  side  is  it  ? 
On  the  other  side — this  side  ? 
Which  is  the  most  direct  way  ? — the 

shortest  way  ? 


G°fyn  V  ffordd, 

A  wnewch  chwi  ddangos  i  mi  y  ffordd 

fyrafi ? 

A  ellwch  chwi  ddweyd  wrthyf  os  yd- 

wyf  yn  mhell  o  heol ? 

Pa  mor  bell  ydyw  €  r  pentref  nesaf  $ 
Pa  gyfeiriad  raid  i  mi  gymeryd  ? 

Pa  mor  bell  ydyw  oddiyma  i ? 

A  ydyw  yn  mhell  neu  yn  agos  ì 

Pa  ffordd,  ynte  ì 

lìatd  i  mi  droi  iW  dde,  ynte  iW  aswyf 

Ac  ar  ol  hyny  ? 

I  ba  le  yr  arweinia  yr  heol  yma  ? 

Cymerwch  yr  heol  gyntaf  ar  yr  aswy, 

aW  ail  ar  y  dde. 
Yn  syth  yn  mlaen — »V  dde. 
A  ellweh  chiui  ddweyd  wrthyf  lie  y 

mae  Mr.  C.  yn  byw  ? 
Pa  le  y  mae  yn  byw  ? 
A  ellwch  chwi  roddi  i  mi  y  cyfar- 

wyddiad? — y  rhif? 
Yr  wyf  yn   meddwl  fy    mod  wedi 

cymeryd  yr  heol  chwith. 
Pa  ffordd  wyf  i  gymeryd  ? 
Paid  i  mi  groesi  y  bont  ? 
Wrth  waelod  y  ciurt  ? 
Ar  ba  ochr  y  mae  ? 
Ar  yr  ochr  arall — yr  ochr  yma  ? 
Pa  un  yw  y  ffordd  fwyaf  union- 

gyrchol  ?—y  ffordd  feraf? 


38 


CONVERSATIONS— YMDDIDDANION. 


Will  you  conduct  me  there  ?  I  will 
pay  you. 

"Well  then,  go  before,  and  I  will  fol- 
low. 

Let  us  walk  fast. 

Let  us  run. 

•Where  are  you  taking  us  ? 

I  am  much  obliged ;  here  is  some- 
thing for  your  trouble. 

Where  can  we  find  a  cab  ? 

Can  I  go  to in  half  an  hour  ? 


A   wnewch  chwi  fy  arwain  i  yno? 

Talaf  i  chwi. 
Wei  ynte,  eiuch  yn  rnlaen>   a  mi  a 

ganlynaf. 
Gadewch  i  ni  gerdded  yn  gyflym. 
Oadewch  i  ni  redeg. 
I  ba  le  yr  ydych  yn  ein  cymeryd  ni  f 
Yr  wyfyn  dradiolchgnr;  dymaryw- 

beth  am  eich  trafferth. 
Yn  mhale  y  gallwn  gael  cab  ? 
A  allaffi  fyned  i  mewn  haner 

awrì 


VII. 


SEEING 
PUBLIC    BUILDINGS,    &c. 

Is  there  anything  to  be  seen  here  ? — 

there  ? 
What    churches  —  chapels  —  public 

buildings — are  to  be  seen  in  this 

neighbourhood  ? 
We  have  seen  nothing  yet ;  we  have 

but  just  arrived  in  this  town. 

Can  I  go  to-  day  to ? 

Can  we  see  the to-day  ? 

What  days  is  it  open  ? 

What  time  will  it  take  to  go  there  ? 

Can  I  go  there  by  the  coach  ? 

We  are  strangers,  and  should  like  to 

see  this  institution. 
Can  you  show  us  this  hospital  ? 

How  is  this  institution  supported  ? 
Is  there  any  one  to  show  us  this 

church  ? 
This  church  is  a  fine  building. 

This  chapel  is  in  a  good  position. 

These  windows  are  pretty. 

Is  the  door  open  ? 

Which  door  is  open  ? 

Can  we  ascend  the  tower  ? 

This  is  a  fine  view. 

At  what  hour  are  the  services  in  this 

church  ? 
Who  preaches  to-day  ? 


Giveled  Adeiladau  Cyhoeddust  êc. 

A   oes  rhywbeth  Cw  weVd  yma  £— 

acwì 
Pa    eglwysi — capeli — adeiladau  cy- 

hoeddus — sydd  Ÿw  gweled  yn  y  gy- 

mydogaeth  yma  ? 
Nid  ydym  wedi  gweled  dim  eto  ;  nid 

ydym  ond  newydd  gyraedd  iW  dre/ 

lion. 

A  allaffi  fyned  heddyw  i ? 

A  allwn  ni  weled heddyw  ? 

Pa  ddyddiau  y  mae  yn  agored  ? 
Pa  amser  a  gymer  i  fyned  yno  ? 
A  allaffi  fyned  yno  gydaW  cerbydi 
Dieithriaid  ydym,  a  hoffem  weled  y 

sefydliad  hwn. 
A  ellwch  chwi  ddangos  i  ni  y  clafdy 

yma  ? 
Pa  fodd  y  cynhelir  y  sefydliad  hwn  ì 
A  oes  yma  rhywun  i  ddangos  i  ni  yr 

eglwys  hon  ? 
Mae  yr  eglwys  hon  yn  adeilad  ar» 

dderchog. 
Mae  y  capel  yma  mewn  sefyllfa  ragoroi 
Mae  y  ffenestri  hyn  yn  brydferth, 
A  yw  y  drws  yn  agored  ì 
Pa  ddrws  sydd  yn  agored,  ? 
A  allwn  ni  esgyn  iW  tier  $ 
Dyma  olygfa  ardderchog. 
Arba  awr  y  mae  y  gwasanaeth  yn  yr 

eglwys  hon  ì 
Pwy  sydd  yn  pregethu  heddyw  t 


CONVERSATIONS — YMDDIDDANION. 


39 


What  is  this  building  ? 
Whose  house  is  this  ? 
Which  do  you  mean  ? 
May  we  enter  here  ? 
I  see  it  from  here. 
My  sight  is  rather  short. 
I  saw  it  the  other  day. 

The is  close  by ;  is  it  not  ? 

Will  you  kindly  show  us  the  garden  ? 

Is  it  forbidden  to  walk  on  the  grass  ? 

Must  I  knock  at  the  door  ? 

What  is  it  called  ?  What  is  this  place 

called? 
These  houses  are  very  large. 
We  have  still  many  things  to  see. 

Where  is  the ? 

What  is  the  price  ? 


Pa  adeilad  yw  hwn  Ì 

Ty  pwy  yw  hwn  ? 

Pa  un  a  olygwch  f 

A  allwn  ni  fyned  i  mewn  yma  ? 

Yr  wyf  yn  ei  weled  oddiyma. 

Mae  fy  ngolwg  braidd  yn  /yr. 

Gwelais  ef  y  dydd  o'r  blaen. 

Mae yn  agos  yma;  onid  ydyw Ì 

A  wnewch  chwi  fod  mor  garedig  a 

ddangos  yr  ardd  i  ni  ? 
A  yw  yn  waharddedig  i  gerdded  ar 

y  gwelltglas  ? 
A  raid  i  mi  gurc  wrth  y  drws  ? 
Pa  beth  y  gelwir  ef?  Pa  beth  y  gelwir 

y  lie  hwn  ? 
Mae  y  tai  hyn  yn  fawr  iawn. 
Mae  genym  eto  lawer  o  bethau  i'«, 

gweled. 
Yn  mha  le  y  mae  y        *  ? 
Pa  faint  yiu  y  pri8  ? 


VIII. 


EATING,     &o. 


We  wish — I  wish — to  breakfast.  Let 
us  have  breakfast  directly. 

We  will  take  tea. 

I  prefer  coffee. 

Bring  some  boiling  water. 

1  will  take  a  cup  of  coffee  with  milk 

— a  cup  of  coffee  without  milk. 
Does  not  the  water  boil  ? 
Bring  us  the  tea-kettle. 
A  cup  of  tea,  and  one — two — of  coffee. 
Bring  another  cup  of  tea. 
Give  us  some  boiled  eggs. 
Bring  me  an  egg. 
These  eggs  are  too  hard. 
A  little  more  milk. 
We  want  some  more  hot  water. 

The  tea  is  not  strong  enough. 

It  is  not  good. 

The  tea  is  too  strong. 

Have  you  made  the  tea  ? 

Do  not  make  the  coffee  so  strong. 

Bring  us  some  stale  bread  and  butter. 


Bwyta,  éc. 


Yr  ydym  yn  dymuno—yr  wyffi  yn 
dymuno — brecwesta.  Gadewch  i  ni 
gael  brecwast  yn  unicmgyrchol. 

Ni  a  gymerwn  dê. 

Owell  genyf goffi. 

Dygwch  ddwfr  berwedig. 

Cymeraf  gwpanaid  o  goffi,  gyda  llaeth 
— cwpanaid  o  goffi  heb  laeth. 

Onid  yw  y  dwfr  yn  berwi  ? 

Dygwch  y  kettle  i  ni. 

Gwpanaid  o  dê,  ac  un — dwy — o  goffi. 

Dygwch  gwpanaid  arall  o  de. 

Rhoddwch  i  ni  rai  wyau  wedi  eu  berwi. 

Dygwch  wy  i  mi. 

Mae  yr  wyau  hyn  yn  rhy  galed. 

Ychydig  yn  ychwaneg  o  laeth. 

Mae  arnom  eisieu  ychwaneg  o  ddw/t 
poeth. 

Nid  yw  y  tê  yn  ddigon  cry/. 

Nid  yw  yn  dda. 

Maër  tê  yn  rhy  gryf. 

A  ydych  wedi  gwneyd  y  tê? 

Peidiwch  gwneyd  y  coffi  mor  gryf. 

Dygwch  i  ni  hen  fara  ac  ymenyn. 


40 


CONVERSATIONS — TMDDIDDANION. 


I  prefer  the  large  loaf. 

Have  you  cold  meat  ? 

Have  you  anything  ready  ? 

What  have  you  for  dinner  ? 

What  fish  have  you  ¥ 

Bring  me  a  bottle  of  lemonade. 

Draw  the  cork. 

Have  you  good  cheese  ? 

Bring  some. 

That  is  enough,  thank  you ;  I  have 

quite  done. 
No  more. 

The  dinner  is  very  good. 
What  have  we  to  pay  ? 
Here  is  the  money. 
You  may  remove  the  things. 
Will  you  hand  me  the  newspaper  ? 

Bring  a  chair  for  this  lady. 

Which  do  you  prefer  ? 

Will  you  carve  this  turkey  ? 

Who  will  carve  this  ? 

Shall  I  help  you  to  some  of  this  ? 

Shall  I  send  you  a  slice  ? 

Thank  you ;  I  will  take  a  little  more. 

What  can  I  offer  you  ? 

Will  you  eat  anything  ? 

Will  you  have  some  more  ? 

A  little,  if  you  please. 

What  do  you  wish  ? 

What  is  this  ? 

Give  us  a  bottle  of  wine. 

Here  are  some  fine  apples. 

Eat  some,  pray. 

You  are  very  kind. 

No,  thank  you;  I  prefer  eating  a 

bunch  of  grapes. 
Nothing  more,  thank  you. 


Owell  genyfy  dorthfawr. 

A  oes  genych  gig  oer  ? 

A  oes  genych  rywbeth  yn  barod  ? 

Pa  beth  sydd  genych  i  giniaw  ? 

Pa  bysgod  sydd  genych  ? 

Dygwch  i  mi  botelaid  o  lemonade. 

Tynwch  y  corcyn. 

A  oes  genych  gaws  da  ? 

Dygwch  beth. 

Dyna  ddigon,  diolch  i  chwi ;  yr  wyf 

wedi  cwbl  ddarfod. 
Dim  yn  ychwaneg. 
Mae  y  ciniaw  yn  dda  iawn. 
Pa  faint  sydd  genyrn  i  dalu  ? 
Dyma  yr  avian. 
Gellwch  symud  y  pethau. 
A  wnewch  chwi  estyn  ypapyr  newydd 

i  mi  ? 
Dygwch  gadair  iW  foneddiges  yma. 
Pa  un  a  hoffwch  ? 

A  wnewch  chwi  garfio  y  twrci  hwn  ? 
Pwy  a  garfia  hwn  ? 
A  gaffi  eich  helpu  a  pheth  o  hwn  ? 
A  gaffi  anfon  tafell  i  chwi  ? 
Diolch  i  chwi;  mi  a  gymeraf  ychydiy 

yn  ychwaneg. 
Pa  beth  aìlaf  gynyg  i  chwi  ? 
A  wnewch  chwi  fwyta  unrhyw  beth? 
A  gymerwch  chwi  ychwaneg  ? 
Tchydig,  os  gwelwch  yn  dda. 
Pa  beth  a  ddymunwch  ? 
Pa  beth  yw  hwn  ? 
Rhoddwch  i  ni  botelaid  o  win. 
Dyma  afalau  braf  yma. 
Bwytewch  rai,  yr  wyf  yn  dymuno. 
Yr  ydych  yn  bur  garedig. 
Na,  diolch  i  chwi;  gwell  genyffwyia 

sypyn  o  rawnwin. 
Dim  yn  ychwaneg,  diolch  i  chwi. 


IX. 


SHOPS,   &o. 

What  is  the  price  of  this  ? 
How  much  ? 
How  do  you  sell  this  ? 
I  cannot  give  so  much. 
Is  this  the  best  you  have  ? 


Siopau,  éc. 

Pa  beth  yw  pris  hwn  ? 

Pa  faint  ? 

Pa  fodd  yr  ydych  yn  gwerthu  hwn  ? 

Nis  gallaf  roddi  cymaint. 

Ai  hwn  yio  y  goreu  sydd  genych  ? 


CONVERSATIONS— YMDDIDDANION 


41 


Give  me  a  better  one. 

Tell  me  your  lowest  price. 

It  is  too  dear. 

This  is  dearer. 

Have  you  any  cheaper  ? 

What  is  the  cheapest  you  have  ? 

Can  you  not  let  me  have  it  lower  ? 

You  ask  too  much. 

I  will  not  give  more  for  it. 

I  will  not  give  more^ 

It  is  very  cheap — is  it  good  ? 

It  is  good  for  nothing. 

I  gave  three  shillings  for  it. 

Where  can  I  get  it  ? 

Is  it  clean  ? — Will  it  wash  ? 

This  is  too  hard — too  soft. 

Is  it  quite  new  ? 

It  is  dirty — clean — strong — weak- 
old — new — sweet — bitter — large — 
small. 

Is  it  quite  straight  ? 

How  much  do  I  owe  you  ? 

Here  is  the  money.     Is  it  right  ? 

How  much  more  ? 

You  have  to  give  me  two-pence. 

Will  you  change  this  for  me  ? 

Can  you  give  me  change  ? 

Will  you  put  this  aside  ?  I  will  call 
for  it  to-morrow — in  a  day  or  two 
— on  Wednesday  perhaps. 

I  cannot  pay  you  now. 
Here  is  my  address. 
Pack  these  things  carefully. 
I  will  put  it  in  my  pocket. 

Will  you  send  them  to P 

I  will  call  again. 
I  am  come  to  pay  you. 
Have  I  paid  you  ? 

I  have  bought  goods  at  this  shop 
before.     Do  you  remember  me  ? 

Have  you  any  new  books  ? 

Have  you  a  copy  in  larger  type  ? 

Have  you  a  second-hand  copy  ? 

I  will  take  this  one. 

This  will  do. 

I  will  take  them  with  me. 


Rhoddwch  i  mi  un  gwell. 
Dywedwch  wrthyf  eich  pris  iselaf. 

Y  mae  yn  rhy  ddrud. 
Mae  hwn  yn  ddrutach. 

A  oes  genych  ddim  rhatach  ? 
Faint  yw  y  rhataf  sydd  genych  ? 
Onid  ellwch  chwi  adael  i  mi  ei  gael 

yn  is  ? 
Yr  ydych  yn  gofyn  gormod. 
Ni  roddaf  ychwaneg  am  dano. 
Ni  roddaf  ychwaneg. 
Mae  yn  bur  rhad — a  yw  yn  dda  ? 
Nid  yw  yn  dda  i  ddim. 
Rhoddais  dri  swllt  am  dano. 
Pa  le  y  gallaf  ei  gael  ? 
A  yw  yn  Ian  ? — A  wna  ef  olchi  ? 
Mae  hwn  yn  rhy  galed — rhy  feddal. 
A  yw  yn  hollol  newydd  ? 

Y  mae  ynfudr — glan — cry/ — givan— 
hen  —  newydd — melus — chwerw— 
mawr — bach. 

A  yw  yn  hollol  uniawn  ? 

Pa  faint  sydd  arnaf  i  chwi  ? 

DymaW  arian.     A  ydynt  yn  iawn  ? 

Pa  faint  yn  ya\waneg  ? 

Mae  genych  i  roddi  i  mi  ddwy  geiniog. 

A  wnewch  chwi  newid  hwn  i  mi  ? 

A  ellwch  chwi  roddi  newid  i  mi  ? 

A  ddodwch  chwi  hwn  oV  neilldu  ?  Mi 

a  alwaf  am   dano  yfory  —  mewn 

diwrnod  neu  ddau — ddydd  Mercher 

efallai. 
Nis  gallaf  dalu  i  chwi  yn  bresenol. 
By  ma  fy  nghyfeiriad. 
Paciwch  y  pethau  hyn  yn  ofalus. 
Mi  a?i  dodaf  ef  yn  fy  llogell. 

A  wnewch  chwi  eu  hanfon  i ? 

Mi  a  alwaf  eto. 

Yr  wyf  wedi  dyfod  i  dalu  i  chwi. 

A  wyf  wedi  eich  talu  ? 

Yr  wyf  wedi  prynu  eiddo  yn  y  siop 

hon    o'r   blaen.      A  ydych  yn  fy 

nghofio  i  ? 
A  oes  genych  unrhyw  lyfrau  newydd' 

ion? 
A    oes  genych  gopi  mewn  llythyren 

frasach  ? 
A  oes  genych  gopi  ail  law  ? 
Mi  a  gymeraf  yr  un  ymon. 
Gwna  nwn  y  tro. 
Mi  a'u  cymeraf  fm  canlyn* 


42 


CONVERSATIONS—  YMDDIDDANION. 


Bind  this  book  in  strong  calf,  gilt 
edges. 

I  want  some  writing  paper — enve- 
lopes— ink. 

This  is  too  thick — thin. 

I  want  a  pair  of  shoes. 

I  wish  them  with  thick  soles. 

They  do  not  fit  me. 

These  are  too  tight. 

These  will  do  exactly. 

I  want  to  buy  some  stockings. 

How  much  a  pair  ? 

These  are  too  small — too  large. 

I  want  my  hair  cut. 
Do  not  take  much  off. 
Do  you  sell  soap  ? 
I  will  take  two  pounds. 
Give  me  a  bottle  of  your  best  hair 
oil. 


Rhwymwch  y  llyfr  hwn  mcwn  croen 

llo  cry/,  ymylon  goreuredig. 
Y  mae  arnaf  eisiau  papyr  ysgrifenu 

— envelopes — inc. 
Mae  hwn  yn  rhy  dew — teneu. 
Mae  arnaf  eisieu  par  o  esgidiau. 
Yr  wyf  yn  eu  dymuno  gyda  gwadnau 

tewion, 
Nid  ydynt  yn  fy  ffitio  i. 
Mae  y  rhai  hyn  yn  rhy  dyn. 
Gwna  y  rhaVn  y  tro  yn  gyiuir, 
j  Y  mae  arnaf  eisieu  prynu  hosanau. 
Pa  faint  y  par  ? 
'  Mae  y  rhai  hyn  yn  rhy  fychain — rhy 

fawr, 
Mae  arnaf  eisieu  tori  fy  ngwallt. 
Na  chymerwch  lawer  ymaith. 
A  ydych  yn  gwerthu  sebon. 
Mi  a  gymeraf  ddau  bwys. 
Rhoddwch  i  mi  gostrelaid  o'ch  olevt 

gwallt  goreu. 


X. 

COMPLIMENTS,  VISITING,     Moesgyfarchiadau,    Ymweliadau, 
&o,  <&c 


Good  morning  to  you. 
Is  he  at  home  ? 

Is  Mrs. at  home. 

Good  day  to  you. 

I  can  wait. 

How  are  you  ? 

Are  you  well  ? 

How  are  all  the  family  ? 

Is  Mrs. quite  well  also  ? 

And  how  are  you  ? 
This  is  a  fine  morning. 
This  is  a  pleasant  day, 


Bore  da  i  chwi. 
A  yw  ef  gartref? 

A  yw  Mrs. gartref? 

Dydd  da  i  chwi. 
Mi  a  allaf  aros. 
Pa  sut  ydych  chwi  ? 
A  ydych  chwi  yn  iach  ? 
Pa  fodd  maeW  holl  deulu  ? 

A  yw  Mrs. yn  hollol  iach 

A  pha  fodd  yr  ydych  chwi  ? 

Dyma  fore  teg. 

Dyma  ddiwrnod  hyfryd. 


It  is  a  long  time  since  I  had  the  I  Y  mae  amser  maith  er  pan 
pleasure  of  seeing  you.  i  _jpleser  ó'ch  gweled  chwi. 


cefais  y 


I  am  glad  to  see  you  again. 

When  did  you  arrive  ? 

Take  a  seat. 

What  will  you  take  ? 

I  am  much  obliged ;  I  will  not  take 

anything. 
Sit  down,  if  you  please,  near  the  fire. 


Yr  wyf  yn  falch  o  gael  eich  gweled  eto. 
Pa  bryd  y  cyrhaeddasoch  ? 
Cymerwch  eisteddle — eisteddwch  ilawr» 
Pa  beth  a  gymerwch  ? 
Yr  wyf  yn  dra  diolchgar  ;  ni  chymer- 

af  ddim  byd. 
Eisteddwch  i  lawr  yn  agos  €t  tan,  Oi 

gwelwch  yn  dda. 


CONVERSATIONS— TMDDIDDAOTON. 


43 


Pray  excuse  me ;  I  will  sit  here. 

When  "will  you  come  to  see  me  ? 

Will  you  come  and  dine  with  us  to- 
morrow ? — on  Monday  next  ? 

Will  you  come  and  take  tea  with  me  ? 

Thank  you. 

I  am  sorry  I  cannot  come. 

I  must  go — I  am  in  a  hurry. 

Must  you  go  ? 

I  am  sorry  I  must  go,  as  I  have  an 
appointment. 

I  shall  always  be  glad  to  see  you. 

I  hope  to  have  an  opportunity  of 

returning  your  kindness. 
You  are  very  kind. 
I  am  very  sorry. 

I  wish  you  success  with  al]  my  heart. 

How  is  your  mother  ? 

Is  your  sister  better  ? 

My  compliments  to  your  friend. 

Good  night  to  you. 


Dymunaf  arnoch  fy  esgusodi;  eistedd- 

af  yn  y  fan  yma. 
Pa  bryd  y  deuwch  i'm  gweled  i  ? 
A  ddeuwch  chwi  i  giniawa  gyda  ni 

yfory  ? — dydd  Llun  nesaf? 
A  ddeuwch  chwi  i  gymeryd  têgyda  mi? 
Biolch  i  chwi. 

Drwg  genyf  nas  gallaf  ddyfod. 
Bhaid  i  mifyned — Yr  wyfmewn  hrys, 
Raid  i  chwi  fyned  ? 
Drwg  genyf fod  rhaid  i  mifyned,  tnvy 

fod  genyf  ymrwymiad. 
Bydd  yn  dda  genyf  eich  gweled  hob 

amser. 
Gobeithiaf  y  caf  gyfleusdra  i  ddy- 

chwelyd  eich  caredigrwydd. 
Yr  ydych  yn  bur  garedig. 
Y  mae  yn  wir  ddrwg  genyf — Mae  yn 

bur  ofidus  genyf. 
Yr  wyf  yn  dymuno  Uwyddiant  i  ch%oi 

gydd'm  holl  galon. 
Pa  fodd  y  mae  eich  mam  ? 
A  yw  eich  chwaer  yn  well  ? 
Fy  moesgyfarchiadau  at  eich  cyfailL 
No»  dda  i  chwi. 


MISCELLANEOUS    PHRASES,* 

CLASSIFIED  ACCORDING  TO  SUBJECTS. 


YMADRODDION    AMEYWIOL,* 


WEDI  EU  DOSPA.RTHÜ  YN  OL  Y  TESTYNAU. 


AFFIEMATION,    AGREE- 
MENT,  &o. 

Yes.     Certainly. 

Indeed.     No  doubt.    Undoubtedly. 

Of  course. 

Oh  yes ! 

Yes,  yes ! 

I  assure  you  it  is  true. 

Exactly.     Just  so. 

It  is  true.     It  is  but  too  true. 

It  is  true,  I  am  sure. 

It  is  true,  I  assure  you. 

I  will  answer  for  it. 

That  is  but  too  true. 

I  believe  so.     I  quite  believe  it. 

Nothing  more  true. 

I  do  not  doubt  it. 

I  agree  with  you. 

I  think  with  you. 

I  know  whom  you  are  looking  for. 

I  do  not  doubt  that  he  went  to  the 
hotel. 


*  These  will  be  found  useful  as  exercises  for 
students,  while  they  are  also  so  arianged  as  to 
comprise  a  large  variety  of  words  and  phrases 
constantly  required  by  the  traveller. 


Cadamhad,  Cytundeb,  éc. 

le.     Yn  sicr. 

Yn  wir.      Dim  amheuaeth.      Diam* 

heuol. 
Wrth  gwrs. 
0  ie  I 
Ie,  'ie  I 

Sicrhaf  chwi  ei  fod  yn  wirionedd. 
Yn  gywir.     Yn  hollol  felly . 

Y  mae  yn  wir.     Mae  yn  rhy  wir. 

Y  mae  yn  wir,  yr  wyf  yn  sicr. 

Yr  wyf  yn  eich  sicrhau  ei  fod  yn  wir, 

Bydd  i  mi  ateb  am  dano. 

Mae  hyny  yn  rhy  wir. 

Yr  wyf  yn  credu  hyny.       Yr  wyf  yn 

ei  gwbl  gredu. 
Dim  yn  fwy  givir. 
Nid  ydwyf  yn  ei  ameu. 
Yr  wyf  yn  cytuno  â  chwi. 
Yr  wyf  o V  un  meddwl  â  shwi. 
Yr  wyf  yn  gwybod  am  hwy  yr  ydych 

yn  edrych. 
Nid  wyf  yn  ameu  nad  aeth  i'r  gwesty. 


*  Ceir  y  bydd  y  rhai  hyn  yn  ddefnyddiol  1 
efrydwyr  fel  ymarferiadau,  tra  y  maent  wedi 
eu  tref nu  yn  y  f ath  fodd  ag  i  gynwys  amryw- 
iaeth  mawr  o  eiriau  ac  ymadroddion  a  ddefa- 
yddir  yn  barhaus  gan  y  teithiwr. 


YMADRODDION  AMBYWIOL. 
II. 


45 


PEOBABILITY— DOUBT- 
POSSIBILITY,  &c. 

That  may  be  so. 

It  is  probable. 

There  is  nothing  so  likely. 

It  is  very  doubtful. 

I  doubt  much  whether  you  will  do 

it  or  not. 
I  have  heard  it. 
I  fancy  so. 
I  think  so. 
I  dare  say  it  is  so. 
I  suppose  so. 
That  might  easily  happen. 

You  may  suppose  that . 

You  will  hardly  finish  to-morrow. 

He  will  probably  come. 

She  knows  English  tolerably  well. 


Tebygolrwydd — amheuaeih — 
posibilrwydd,  &c. 

Gall  fod  felly. 

Y  mae'n  debygol. 

Nid  oes  dim  mor  debygol. 

Y  mae  yn  dra  amheus. 

Yr  wyf  yn  ameu  yn  fawr  pa  un  a 

wnevjch  chwi  ef  a'i  peidio. 
Yr  wyf  wedi  ei  glywed. 
Yr  wyf  yn  tybio. 
Yr  wyf  yn  meddwl  felly. 
Beiddiaf  ddweyd  ei  fod  felly. 
Yr  wyfyn  meddwl 'felly : 
Gall  hyny  ddigwydd  yn  hawdd. 

Gallech  feddwl  max . 

Prin  y  bydd  i  chwi  orphen  yfory. 

Tebygol  y  bydd  iddo  ddyfod. 

Mae  hiyngwybod  Seisonig  yn  lied  dda. 


in. 


NEGATIVES.    NO— NOT. 

No.  Not.  Nothing. 

Not  at  all. 

Not  one. 

Not  much. 

Neither. 

There  is  nobody. 

Nobody  knows  me. 

I  saw  nobody. 

He  does  not  come, 

There  is  no  one  at  home. 

No  one  saw  it. 

Nobody  believes  it. 

Nobody  asks  for  us. 

He  is  so  bold  as  to  fear  no  one. 

He  does  nothing. 

Nothing  pleases  him. 

Nothing  finer. 

I  shall  not  do  it. 

He  makes  no  noise. 

I  do  not  want  any. 

I  want  nothing  more. 

I  have  none. 

I  do  not  know  of  any. 


Na—nac. 


Na.    Nac.    Dim. 
Dim  o  gwbl. 
Dim  un. 
Dim  llawer. 

Y  naill  naW  Hall. 
Nid  oes  neb. 

Nid  oes  neb  yn  fy  adnabod. 

Ni  wélais  i  neb. 

Nid  yw  yn  dyfod. 

Nid  oes  neb  gartref. 

Ni  welodd  neb  ef. 

Nid  oes  neb  yn  ei  gredu. 

Nid  oes  neb  yn  gofyn  am  danom» 

Y  mae  mor  wrolfel  na  ofna  neb» 
Nid  yw  yn  gwneyd  dim. 

Nid  oes  dim  yn  ei  foddhau. 

Dim  yn  harddach. 

Ni  bydd  i  mi  ei  wneyd. 

Ni  wna  ddim  swn. 

Nid  oes  arnaf  eisieu  dim. 

Nid  oes  arnaf  eisieu  dim  yn  ychwaneg* 

Nid  oes  genyf  ddim. 

Nid  wyfyn  gwybod  am  ddim. 


46 


MISCELLANEOUS  PHRASES. 


There  is  none,  I  assure  you. 

I  cannot  hear  you. 

I  do  not  understand  you. 

I  really  did  not  know  it. 

I  do  not  know  him. 

I  have  not  been  there. 

She  has  not  learned  English. 

I  cannot  do  it  now. 

I  cannot  help  it. 

I  shall  not  fail. 

Do  not  fail. 

Do  not  spoil  it. 

I  have  no  money.        I  have  none 

about  me. 
Will  they  not  assist  me  ? 
He  did  not  assist  them. 
They  would  not  help  them. 
I  do  not  know,  indeed. 
She  is  not  content  nowhere. 
She  will  not  take  it. 
It  cannot  be  done. 
I  do  not  remember  it  at  this  moment. 
I  do  not  doubt  that  it  will  be  done. 

Cannot  you  hinder  that  from  being 

done  ? 
There  is  no  one  but  what  knows  him, 
I  will  not  send  you  any  there. 
Do  not  bring  them  to  me  there. 
I  do  not  believe  what  she  says. 
Do  not  let  go  your  hold. 
I  had  by  no  means  consented  to  it. 

Neither  of  them  replied  to  me. 

Let  us  not  consent  to  it. 

Let  us  not  give  it  to  them. 

Let  us  not  give  them  to  him. 

I  cannot  give  it  to  you  to-day. 

You  will  not  give  them  to  him. 

I  will  not  give  them  to  you. 

I  cannot  go  now. 

We  shall  not  speak  to  him  about  it. 

You  will  not  come,  nor  I  either. 

I  trust  nobody  whatever. 


Nid  oes  dim,  yr  wyf  yn  eich  sicrhau, 

Nis  gallaf  eich  clywed. 

Nid  wyf  yn  eich  dealt. 

Yn  sicr  nid  oeddwn  yn  ei  wybod. 

Nid  wyf  yn  ei  adnabod  ef. 

Nid  wyfwedi  bod  yno. 

Nid  yw  hi  wedi  dysgu  Seisonig. 

Nis  gallaf  ei  wneyd  yn  awr. 

Nis  gallaf  wrtho. 

Ni  wnaf  fethu. 

Na  siomwch  fna  ffaelwchj. 

Na  ddifethwch  ef. 

Nid  oes  genyf  arian.       Nid  oes  genyf 

ddim  o'ra  cylch. 
Oni  wnant  hwy  fy  nghynorthwyo  i  ? 
Ni  ddarfu  iddo  eu  cynorthwyo  hwy. 
Ni  wnant  eu  cynorthwyo  hwy. 
Nid  wyf  yn  gwybod,  yn  wir. 
Nid  yw  hi  yn  foddlon  yn  unman. 
Ni  wna  hi  ei  gymeryd. 
Nis  gellir  ei  wneyd. 
Nid  wyfyn  ei  gofio  y  funud  yma. 
Nid  wyf  yn  ameu  na  bydd  iddo  gael 

ei  wneyd. 
Onid  ellwch  chwi  nvystro  hyny  rhag 

cael  ei  wneyd  ? 
Nid  oes  neb  nad  yw  yn  ei  adnabod. 
Ni  anfonaf  ddim  i  chwi  yno. 
Na  ddygwch  hwy  i  mi  yno. 
Nid  wyf  yn  credu  yr  hyn  a  ddywed  hi. 
Na  ollyngwch  eich  gafael. 
Nid  oeddwn  mewn  un  modd  wedi 

cydsynio  i  hyny. 
Ni  ddarfu  iW  un  o  honynt  roddi 

atebiad  i  mi. 
Nafydded  i  ni  gydsynio  i  hyny. 
Na  fydded  i  ni  ei  roddi  ef  iddynt. 
Na  fydded  i  ni  eu  rhoddi  hwy  iddo  ef. 
Nis  gallaf  ei  roddi  i  chwi  heddyw. 
Ni  fydd  i  chwi  eu  rhoddi  hwy  iddo  ef. 
Ni  roddaf  hwy  i  chwi. 
Nis  gallaf  fyned  yn  awr. 
Ni  bydd  i  ni  siarad  ag  ef  yn  ei  gylch. 
Ni  bydd  i  chwi  ddyfod,  na  minau 

ychwaith. 
Nid  wyfyn  ymddiried  yn  neb  pa  bynag 


IV. 

QUALITY,  COMPARISON,  &o.|       Ansawdd,  Cymhariaeth,  ée. 
Well.  Good.  !  Iach.    Da. 


YMADRODDION  AMRYWIOL. 


47 


Better. 

Best. 

Pretty  well.  Tolerably  well. 

Very  well. 

Not  so  well. 

111.  Bad. 

"Worse. 

Worst. 

Very  wrong. 

Worse  and  worse. 

Small — smaller — smallest. 

Very  little. 

Neither  more  nor  less. 

Very. 

As— like.   In  the  same  manner. 

About. 

Much. 

Very  much. 

More — most. 

Less — least. 


GweU. 

Goreu. 

Lied  dda.     Gweddol  dda. 

Da  iawn. 

Nid  cystal. 

Claf(neufeiusJ.    Drwg. 

Gwaeth. 

Gwaethaf. 

Beius   (neu  gyfeiliornusj  dros  benx 

Tra  beius. 
Gwaeth-waeth. 
Bychan — llai — lleiaf. 
By  chart  iawn. 
Na  mwy  na  llai. 
Tra — dros  ben — yn  gwbl. 
Fel — yn  debyg.       Yn  yr  un  modd. 
Oddeutu. 
Llawer. 

Llawer  iawn  (neu  da  iawnj, 
Mwy — mwyaf. 
Llai — lleiaf. 


It  appears  excellent. 
You  speak  well  enough. 
You  speak  better  and  better. 
You  are  very  wrong  to  go  there. 
That  smells  nice — bad. 
The  worst  that  can  happen. 
The  worst — last  shift. 

It  is  your  last  resource. 

She  is  not  so  rich  as  her  sister. 

She  is  not  so  clever  as  her  sister. 

He  has  not  so  much  money  as  you, 
but  he  has  as  many  friends. 

We  have  not  so  much  money  as  you. 
He  is  not  so  old  as  his  brother. 
He  is  richer  than  I  thought. 
They  have  more  than  100  pounds. 
The  more  I  see  of  her,  the  more  1 

esteem  her. 
Have  you  any  smaller  ? 
You  are  taller  than  I  thought. 
It  is  not  the  less  valuable. 
You  speak  better  than  me. 


Ymddengys  yn  rhagorol. 

Mae  etch  siarad,  yn  ddigon  da. 

Yr  ydych  yn  siarad  yn  well  well  (o  hyd) 

Yr  ydych  ynfeius  iawn  i/yned  yno. 

Mae  hwna  yn  arogli  yn  dda — ddrwg. 

Y gwaethaf  a  ail  ddigwydd. 

Y  gwaethaf — yr  ystryw  olaf  (neu  yr 

ymgais  olaf  J. 
Eich  adnodd  diweddaf  ydyw. 
Nid  yw  hi  mor  gyfoethog  a'i  chwaer. 
Nid  yw  hi  mor  fedrus  (neu  alluogj 

a'i  chwaer. 
Nid  oes  ganddo  gymaint  o  arian  a, 

chwi,  ond  y  mae  ganddo  gynifer  o 

gyfeillion. 
Nid  oes  genym  gymaint  o  arian  a  chwi. 
Nid  yw  mor  hen  a'ifrawd. 
Mae  yn  gyfoethocach  nagy  meddyliais. 
Mat  ganddynt  fwy  na  \00  punt. 
Mwyaf  wyf  yn  weled  o  honi,  mwyaf 

oil  yr  wyf  yn  ei  pharchu. 
A  oes  genych  ddira  llai  ì 
Yr  ydych  yn  dalach  nagy  meddyliais» 
Nid  ydyw  yn  llai  gwerthfawr. 
Yr  ydych  chwi  yn  siarad  yn  well  w& 

myfi, 


48 


MISCELLANEOUS  PHRASES. 


You  speak  "badly ;  she  speaks  worse, 
I  speak  worst. 


He  is  the  best  speaker. 


Yr  ydych  chwi  yn  siarad  yn  wad 
siarada  hi  yn  waelach.     Myfi  sydd 
yn  siarad  waelaf. 

Efe  yw  y  siaradwr  goraf. 


QUANTITY. 

Much — how  much  ? 
Too  much. 
Enough — more. 
A  little— few. 
Less. 

Ever  so  little. 
So  much — as  much. 
Here  are  some. 
Give  him  four. 
Give  her  two. 
Give  them  some  at  least. 
If  you  give  them  ever  so  little. 
He  has  returned  empty. 
Will  you  eat  more  ? 
He  eats  too  much. 
You  have  not  drunk  enough. 
There  is  still  some  wine  in  the  bottle. 
There  are  too  many  for  me. 
it  is  not  very  far  short  of  twenty 
miles. 


Swm,  mesur,  maint. 

Llawer — pa  faint  (neu  pa  swm  J 

Gormod. 

IHgon — mwy. 

Ychydig — nifer  bychan. 

Llai. 

Oan  lleied  ay  y  bo. 

Cymaint — gan  gymaint. 

Dyma  rai. 

Rhoddwch  bedwar  iddo  ef. 

Rhoddwch  ddau  iddi  hi. 

Rhoddwch  iddynt  rai  o  leiaf. 

Os  rhoddwch  iddynt  gan  lleied  ag  ybo. 

Efe  a  ddychwelodd  yn  wag. 

A  wnewch  chwi  fwyta  ychwaneg  Ì 

Mae  efe  yn  bwyta  gormod. 

Nid  ydych  wedi  yfed  digon. 

Y  mae  peth  gwin  yn  y  gostrel  eto. 

Y  mae  yna  ormod  i  mi. 

Wid  yw  lawer  yn  fyr  o  ugain  milldir. 


VI. 


PRICE— MONEY-PAYMENT. 

It  is  not  dear. 

What  do  I  owe  you  ? 

What  does  it  cost  ? 

At  the  rate  of  five  shillings  a  week. 

At  the  rate  of  five — six — per  cent. 
You  shall  not  have  it  for  less  than 

twelve  shillings. 
I  spend  eighteen  shillings  a  week 

besides  my  lodging. 
How  much  money  must  he  give  ? 
I  have  already  paid  you. 
I  will  pay  you  to-morrow. 
I  cannot  pay  you. 
We  pay  by  the  month. 
We  pay  monthly. 


Pris — avian—  talu. 

Nid  yw  yn  ddrud. 

Pa  faint  yw  fy  nyled  i  chwi  f 

Pa  faint  a  gostia  1 

Yn  ol  y  pris  o  bum!  swllt  yn  yr  wyth- 

nos. 
Yn  ol  y  pris  o  bump — chwech — y  can- . 
Ni  chewch  ef  am  lai  na  deuddeg  swllt. 

Yr  wyfyn  gwario  deunaw  swllt  yn  yr 

wythnos  heblawfy  llety. 
Pa  swm  o  arian  raid  iddo  ef  roddi  f 
Yr  wyf  wedi  eich  talu  yn  barod. 
Mi  a  dalaf  i  chwi  yfory. 
Nis  gallaf  dalu  i  chwi. 
Yr  ydym  yn  talu  wrth  y  mi», 
Yr  ydym  yn  talu  yn  fisol. 


YMADRODDION  AME.YWIOL. 


49 


We  have  no  money  at  present. 

Do  you  pay  a  high  price  ? 

These  books  are  sold  at  four  shill- 
ings a  volume. 

How  much  does  this  wine  cost  the 
bottle. 

Seven  shillings  and  sixpence. 

Does  it  cost  more  to  travel  in  Eng- 
land than  in  Wales. 

No,  I  do  not  think  so. 


Nid  oes  genym  arian  yn  bresenol. 
A  ydych  chivi  yn  talu  pris  uchel  ? 
Giuerthir  y  llyfrau  hyn  am  bedwar 

8wllt  y  gyfrol. 
Pa  faint  y  gostrel  a  gostia  y  gwin  hwn. 

Saith  swllt  a  chivecheiniog. 

A  ydyiv  yn  costio  mwy  i  deithio  yn 

Lloegr  nag  yn  Nghymru  Ì 
Na,  nid  wyf  yn  meddwl  hyny. 


VII. 


TIME. 
To-day. 

Yesterday. 

The  day  before  yesterday. 
This  morning — this  afternoon- 
evening. 
Now. 

At  present. 
To-morrow. 
To-morrow  morning. 
The  day  after  tomorrow. 
In  the  evening. 
Again — yet. 
Never. 

Often — several  times. 
Always. 
Formerly. 
Till  now. 
From  this  time. 
When  ?  How  long  ? 
Immediately. 
Instantaneously — at  once. 

Every  day. 

In  a  week 

In  a  fortnight. 

Next  month — next  week. 

In  a  few  days. 

This  day  week. 

Every  day. 

Twice  a  day — every  two  days. 

Last  week — last  month. 

Last  Sunday. 
Next  Monday. 
Two  hours  ago. 
Once — twice. 


-this 


Amser. 
Heddyw. 
Ddoe. 
Echdoe. 
Boreu  heddyw— prydnawn  heddyw — 

hwyr  heddyw. 
Yn  awr  (neu  yrwanj. 
Yn  bresenol. 
Yfory. 

Boreu  yfory. 
TrenydcL. 
Yn,  yr  hwyr. 
Drachefn,  eihuaith — eto. 
Byth. 

Ami — amryw  weithiau. 
Bob  amser. 
Blaenorol. 
Hyd  yn  bresenol. 

OV  amser  presenol  (neu  oWpryd  hwn  J 
Pa  bryd  ?    Pa  hyd  Ì 
Yn  ddiatreg. 
Mewn  mnnivd  (neu  yn  uniongyrcholj 

— ar  unwaith. 
Dyddiol — bob  dydd. 
Mewn  wythnos. 
Mewn  pymthegnos. 

Y  mis  nesaf — yr  wythnos  nesaf. 
Mewn  ychydig  ddyddiau. 
Wythnos  i  heddyw. 

Dyddiol — pob  dydd. 
Dwywaith  y  dydd — bob  yn  ail  ddydd. 
Yr  wythnos  ddiweddaf — y  mis  diw~ 
eddaf. 

Y  Sabbath  dhueddaf. 
Dydd  Llun  nesaf. 
Diuy  awr  yn  ol. 
Unwaith — dwywaith. 


50 


MISCELLANEOUS  THRASES. 


Only  once. 

Once  more — once  for  all. 

This     time — every     time — another 

time. 
The  first  time. 
The  last  time. 
Mid-day — noon. 
Midnight. 
After  sunset. 

One  o'clock — two  o'clock,  &c. 
Break  of  day. 
It  is  dark— it  is  daylight. 


Dim  ond  unwaith. 

Unwaith  eto — unwaith  am  byth. 

Yr  amser    yma—pob    amser — amser 

arall. 
Yr  amser  cyntaf. 
Y  tro  olaf  (neu  ddiweddafj. 
Canol  dydd — naivn. 
Haner  nos. 
Ar  ol  machlud  haul. 
Un  o'r  gloch — dau  o'r  gloch,  &c. 
Tor  tad  y  dydd. 
Ymae  yn  dywyU — y  mat  yn  oleu  ddydâ 


What  o'clock  is  it  ? 

What  o'clock  is  it  by  your  watch  ? 

Look  at  your  watch. 
I  cannot  tell  you  exactly,  for  my 
watch  goes  too  fast. 

The  clock  is  striking. 

What  o'clock  is  it  now  ? 

Do  you  know  what  o'clock  it  is  ? 

It  is  twelve  o'clock. 

It  is  six  o'clock. 

I  think  it  is  not  yet  half  past  six. 

It  is  exactly  ten. 

It  is  a  quarter  past  five. 

I  did  not  think  it  was  so  early — so 

late. 
It  has  struck  two.  _ 
It  is  a  quarter  to  eight. 
It  is  five  minutes  to  three. 
At  most,  it  is  but  three  quarters  past 

three — quarter  to  four. 
What  o'clock  do  you  think  it  is  ? 
I  do  not  know;  my  watch  is  too  slow, 

It  is  only  eleven  o'clock. 
A  quarter  of  an  hour  more  or  less 
makes  no  great  difference. 


Pa  beth  o'r  gloch  ydyw  ? 

Pa  beth  o'r  gloch  ydyw  wrth  eich  or- 

iawr  chwi  ? 
Edrychwch  ar  eich  oriawr. 
Nis  gallaf  ddweyd  wrthych  yn  gywir, 

oblegid  y  mae  fy  oriawr  yn  myned 

yn  rhy  gyflym. 
Mae  y  cloc  yn  taro. 
Pa  beth  o'r  gloch  ydyw  yn  awr  ì 
A  ydych  yn  gwybod  pa  beth  ydyw  o'r 

gloch. 

Y  mae  yn  ddeuddeg  o'r  gloch. 

Y  mae  yn  chwech  o'r  gloch. 

Nid  wyfyn  meddwl  ei  bod  eto  yn  haner 
awr  wedi  chwech. 

Y  mae  yn  ddeg  yn  gywir. 

Y  mae  yn  chwarter  wedi  pump. 

Nid  oeddwn  yn  meddwl  ei  bod  mor 
gynar — mor  hwyr  (neu  ddiweddarj 

Y  mae  wedi  taro  dau. 

Y  mae  yn  chwarter  i  wyth. 

Y  mae  yn  bum'  munud  i  dri. 

Nid  yw  ond  tri  chwarter  wedi  tri,  yn 

y  man  pellaf — chwarter  i  bedwar. 
Beth  o'r  gloch  ydych  yn  feddwl  ydywì 
Nid  wyf  yn  gwybod ;  mae  fy  oriawr 

yn  rhy  araf. 
Nid  yw  ond  un-ar-ddeg  o'r  gloch. 
Nid  yw  chwarter  awr  mwy  neu  lai  yn 
1     gwneyd  llawer  o  wahaniaeth. 


What  day  of  the  week  is  it  ? 
It  is  Monday— Friday,  &c. 
What  month  is  this  ? 


|  Pa  ddiwrnod  o'r  wythnos  ydyw  f 
Dydd  Llun  ydyw — dydd  Qwenert  &c± 
I  Pa  fia  yw  hwn  Ì 


/MADRODDION  AMRYWIOL. 


51 


January. 

What  day  >f  the  month  is  it  ? 

It  is  the  seventeenth. 

It  is  the  second  of  September. 

It  is  the  fourth  of  January. 


Ionawr. 

Pa  ddydd  o'r  mis  ydyw  Ì 

Yr  ail-ar-bymtheg  ydyw. 

Yr  ail  o  Fedi  ydyw. 

Y  pedwerydd  o  Ionawr  ydyw. 


At  the  beginning  or  en  d  of  March. 

When  do  you  set  out  ? 

How  much  more  time  have  we  ? 

We  set  out  in  three  hours. 

Take  care  to  return  in  a  short  time. 

I  shall  return  immediately. 

I  must  go  there  directly. 

How  long  have  you  been  here  ? 

A  few  days — weeks. 

How  long  have  you  been  travelling  ? 

Since  six  o'clock  in  the  morning. 

You  have  come  very  seasonably. 

How  often  do  you  go  there  ? 

You  arrived  just  in  time. 

How  many  times  were  you  there  ? 

How  long  is  it  since  you  have  re- 
turned ? 

When  did  you  come  ? 

I  should  like  to  go  there  a  second 
time. 

Come  down  immediately. 

Provided  we  arrive  in  an  hour,  it 
will  do. 

He  came  immediately  after  you  had 
gone. 

Just  as  he  was  going  out. 

They  came  before  us. 

When  do  you  expect  them  ? 

In  a  week  or  fortnight  at  latest. 

Let  us  go  there  together,  when  you 
please. 

Does  he  go  out  often  ? 

At  what  hour  does  he  generally  re- 
turn ? 

It  is  now  half  past  twelve ;  he  ought 
to  be  here. 

I  doubt  whether  he  will  arrive  before 
five  o'clock. 

She  came  yesterday. 


Yn  nechreu  neu  ddiwedd  Mawrth. 

Pa  bryd  y  cychivynwch  ymaith. 

Pa  faint  yn  ychwaneg  o  amser  sydd 

genym. 
Yr  ydym  yn  cychwyn  allan  mewn  fair 

awr. 
Oofalwch  i   ddychiuelyd    mewn    byi 

amser. 
Dychwelaf  yn  uniongyrchol. 
PJiaid  i  mi  fyned  yno  yn  ddioed. 
Pa  hyd  ydych  tuedi  bod  yma  ? 
Ychydig  ddyddiau — wythnosau. 
Pa  hyd  y  buoch  yn  teithio  ì 
Er  chwech  o'r  gloch  yn  y  boreu. 
Yr  ydych  wedi  dyfod  yn  bur  brydhn. 
Pamor  fynych  yr  ydych  ynmyned  yno? 
Cyrhaeddasoch  yn  gywiryn  yr  amser. 
Pa  nifer  o  weithiau  y  buoch  yno? 
Pa  hyd  sydd  er  pan  y  dychwelasoch  Ì 

Pa  bryd  y  daethoch  ? 

Hoffwn  fyned  yno  yr  ail  waith. 

Deuwch  i  lawr  yn  ddiatreg. 

Fe  wna  y  tro,  a  chaniatau  y  cyrhaedd- 

wn  mewn  awr. 
Daeth  yn  uniongyrchol  ar  ol  i  chwi 

fyned. 
Yn  union  f el  yr  oedd  yn  myned  allan. 
Hwy  a  ddaethant  o'n  blaen  ni. 
Pa  bryd  yr  ydych  yn  eu  disgwyl  ? 
Mewn  wythnos  neu  bythefnos  yn  y 

man  pellaf. 
Gadewch  i  ni  fyned  yno  yn  nghyd,  pan 

y  gweloch  yn  dda. 
A  ydyw  efe  yn  myned  allan  yn  ami  ? 
Arba  awr  y  dychwela  efe  yn  gyffredin  ì 

Y  mae  yn  awr  yn  haner  awr  wedi 

deuddeg  ;  dylai  fod  yma. 
Yr  wyf  yn  amheu  a  ddychwela  cyn 

pump  o'r  gloch. 
Hi  a  ddaeth  ddoe. 


62 


MISCELLANEOUS  PHRASES. 


He  did  it  in  a  moment. 

I  have  not  time. 

Give  them  time. 

Not  yet  done  ? 

Soon — shortly — in  a  little  time. 

Has  he  not  finished  ? 

She  is  still  asleep. 

Do  not  lose  more  time. 

Wait  a  moment. 

"We  shall  succeed  sooner  or  later. 

When  did  yon  send  the  letter  there  ? 

'As  soon  as  I  had  finished  it. 

When  will  you  write  ? 

As  soon  as  possible. 

Tell  the  servant  to  light  the  fire  in 
my  room  at  eight  o'clock. 

Let  the  breakfast  be  ready  at  seven 
o'clock  exactly. 

Tell  her  to  knock  at  my  door  at  half- 
past  six. 

•It  is  yet  too  early. 

It  is  daylight. 

It  is  eight  o'clock. 

I  did  not  think  it  was  so  late. 

It  is  dark. 

It  is  time  to  go  away ;  it  grows  late. 

You  are  in  a  great  hurry ;  it  is  not 

yet  nine  o'clock. 
Nine  o'clock  I  it  is  not  far  from  half- 

past  nine. 
It  is  not  late. 

I  do  not  think  it  is  so  late. 
What  hurries  you  so  much  ?  it  is  not 

late. 
I  always  keep  good  hours ;  it  is  very 

seldom  that  I  am  out  after  ten. 
Excuse    me    this    evening,   if  you 

please ;  I  have  promised  to  be  at 

home  by  a  quarter  before  ten. 
When  shall  I  see  you  again  ? 
I  hope  we  shall  spend  more  time 

together  to-morrow. 
I  shall  do  my  best ;  adieu,  then,  till 

to-morrow. 
At  what  hour  do  you  generally  dine? 


Efe  a'i  givnaeth  mewn  moment* 

Nid  oes  genyf  amser. 

Bhoddwch  amser  iddynt. 

Heb  ei  wneyd  eto  ì 

Yn  fuan — ar  fyrder — mewn  ychydig 

amser. 
Onid  yw  efe  wedi  gorphen  ? 
Cysgu  y  mae  hi  eto. 
Na  chollwch  ychwaneg  o  amser. 
Aroshwch  foment. 
Ni  a  Iwyddwn  yn  fuan  neu  yn  ddi- 

weddar. 
Pa  bryd  yr  anfonasoch  y  llytliyr  ynot 
Mor  fuan  ag  y  gorphenais  ef. 
Pa  bryd  yr  ysgrifenwch. 
Mor  fuan  ag  y  byddo  *n  bosibl. 
Dywedwch  wrth  y  forwyn  am  oleivo 

tan  yn  fy  ystafell  am  wyth  o'r  gloch. 
Bydded  y  boreufwyd  yn  barod  am  saith 

oV  gloch  yn  gywir. 
Dywedwch  ivrthi  hi  am  guro  wrth  fy 

nrws  am  haner  awr  wedi  chwech. 

Y  mae  yn  rhy  foreu  eto. 

Y  mae  yn  oleu-ddydd. 
Mae  yn  wyth  o'r  gloch. 

Nid  oeddwn  yn  meddwl  ei  bod  mor 
ddiweddar. 

Y  mae  yn  dywyll. 

Y  mae  yn  amser  i  fyned  ymaith ;  â 
yn  hivyr. 

Yr  ydych  mewn  brys  mawr ;  nid  yw 

eto  yn  naw  o'r  gloch. 
Naw  o'r  gloch  I  nid  yw  yn  mhell  o  fod 

yn  haner  awr  wedi  naw. 
Nid  yw  yn  hwyr. 

Nid  wyfyn  meddwl  ei  bod  mor  hwyr. 
Pa  beth  sydd  yn  eich  prysuro  gymaint  ? 

nid  yw  yn  hwyr. 
Yr  wyfyn  wastad  yn  cadw  oriau  da, 

pur  anaml  y  byddaf  allan  ar  ol  deg. 
Esgusodwch  f  yr  hwyr  yma,  os  gwel- 

wch  yn  dda;  yr  wyf  wedi  addaw 

bod  gartref  am  chwarter  cyn  deg. 
Pa  bryd  y  cawn  eich  gweled  eto  ì 
Yr  wyf  yn  gobeithio  y  cawn  dreidio 

mwy  o  amser  ynghyd  yfory. 
Gwnaf  fy  ngoreu;    byddwch  wych, 

ynte,  hyd  yfory. 
Ar  ba  awr  y  byddwch  yn  gyffredm 

yn  ciniawa  ì 


YMADRODDION  AMRYWIOL. 


53 


We  dine  almost  always  at  five  o'clock 

I  will  come  this  afternoon. 

I  cannot  remain  so  late. 

You  must  stay  with,  us  at  least  till 

ten. 
We  shall  not  take  tea  before  eight. 
How  many  persons  are  there  ? 
There  were  a  great  many. 
There  were  only  a  few. 
How  many  windows  has  this  room  ? 

It  has  two. 
Before  arriving. 
Before  speaking  to  them. 
By  dint  of  study,  you  may  learn 
Welsh  in  a  short  time. 


Yr  ydym  yn  ciniawa  bron  bob  amser 

am  bump  o'r  gloch. 
Mi  a  ddeuaf  y  prydnawn  heddyw. 
Nis  gattaf  aros  mor  hiuyr. 
Rhaid  i  chwi  aros  gyda  ni  hyd  ddeg 

beth  bynag. 
Ni  bydd  i  ni  gymeryd  tê  hyd  luyth. 
Pa  nifer  o  bersonau  sydd  yna  ì 
Yr  oedd  yno  nifer  faiur. 
Nid  oedd  yno  ond  nifer  bychan. 
Pa  nifer  o  ffenestri  sydd  yn  yr  ystafell 

hon? 
Y  mae  dwy  ynddi. 
Cyn  cyrhaedd. 
Cyn  siarad  â  hwy. 
Trwy    astudio    yn    ddyfal,    gellwch 

ddysgu  y  Gymraeg  mewn  byr  amser. 


VIII. 


NUMBERS-AGE. 

Once. 

Twice,    thrice,    &c.   (See  numbers, 

p.  17). 
I  wish  to  have  four ;  neither  more 

nor  less. 
How  old  are  you  ? 
How  old  is  your  brother  ? 
He  is  thirty. 
Is  he  so  old  ? 
He  is  only  twenty-  five. 
Is  he  older  than  your  sister  ? 
My  father  is  almost  sixty. 
He  begins  to  get  old. 
I  have  been  in  his  house  three  times. 


PJiifau — oed. 

Unwaith. 

Dwywaith,    tairgi.vaith,    &c.    ( gwel 

Ehifau,  tud.  17). 
Yr  wyf  yn  dymuno  cael  pedwar  ;  dim 

mwy  na  llai. 
Pa  mor  hen  ydych  chwi? 
Pa  mor  hen  yto  eich  braivd  ? 
Y  mae  yn  ddeg -ar -hug ain. 
A  yw  ef  mor  hen  ì 
Nid  yw  ond  pump-ar-hiigain. 
A  yw  ef  yn  hynach  na'ch  chiuaer? 
Mae  fy  nhad  bron  yn  driugain. 
Mae  yn  dechreu  myiid  yn  hen. 
Yr  wyf  wedi  bod  yn  ei  dŷ  dair  gwaith. 


IX. 


PLACE— MOTION— GOING- 
COMING. 

Before — behind. 
Elsewhere. 
Above — under. 

The  top— lower  part — front — back  of 
the  house. 


Lie — symudiad — myned — dyfod. 

0  flaen — tu  ol. 

Man  arall  (neu  mewn  lie  arallj. 
Fry  (neu  i  fynyj — o  dan  (neu  is  J. 
Pen  —  rhan  isaf — gwyneb  —  cefn   y 
ty. 


54 


MISCELLANEOUS  PHRASES. 


Here  they  are. 
Look  above. 
By  the  side  of  you. 
By  the  fire. 

The  ship  is  out  of  sight. 
He  fell  upon  his  back. 
You  have  put  it  on  wrong  side  out- 
wards. 
You  will  find  your  book  upon  or 

under  the  chair. 
The  house  you  seek  is  opposite. 
I  prefer  apartments    on  the   same 
floor  to  those  where  we  go  up  and 
down. 

They  live  below  us. 

Remain  there  until    I    call  you- 
until  I  return. 

Stay  there  a  moment. 

Do  not  move  from  there. 

"Where  do  they  live  ? 

On  what  floor  does  he  live  ? 

Go  and  see. 

Here — there — yonder. 

Come  up  this  way. 

Come  forward — nearer. 

Call  at  my  house. 

Come  here  directly. 

She  does  not  come. 

She  is  not  at  home. 

Which  way  did  he  pass  ? 

How  did  you  come  ? 

In  coming  out  of  my  house,  I  met 
him. 

Where  is  the  Post  Ofiice  ? 

In  what  street  ? 

On  which  side  of  the  street  ? 

On  the  right  hand  side — No.  5, 

As  we  walked  along,  we  conversed 
together. 

Go  straight  on. 

Do  not  go  to  the  left. 

We  went  to  the  right  ? 

They  go  up  and  down. 

He  runs  here  and  there. 

They  will  go  in  a  coach. 

Will  he  go  on  horseback  ? 

Shall  we  go  on  foot,  or  in  the  car- 
riage ? 

Let  us  stop ;  I  am  tired. 


Dyma  hwy. 

Edrychwch  i  fyny. 

Wrth  eich  ochr  chwi. 

Wrth  y  tan. 

Mae  V  Hong  allan  oV  golwg. 

Efe  a  syrthiodd  ar  ei  gefn. 

Yr  ydych  wedi  ei  dodi  am  danoch  y 

tu  chwith  allan. 
Chwi  a  gewch  eich  llyfr  ar  neu  o  dan 

y  gadair. 
Mae  y  tŷ  a  geisiwch  gyferhyn. 
Gwell   genyf  ystafettoedd   ar   yr  un 

llawr,  naW  rhai  ag  y  mae  yn  rhaid 

myned  i  fyny  ac  %  lawr. 
Maent  yn  byw  oddidanom. 
Aroswch  yno  hyd  nes  y  gahvaf  fi — 

hyd  nes  y  dychwelaf. 
Aroswch  yna  am  foment. 
Na  symudwch  oddiyna. 
Pa  le  maent  hwy  yn  presivylio  ? 
Ar  ba  lawr  y  mae  efe  yn  byw  ? 
Ewch  ac  edrychwch. 
Yma — acw — draw. 
Deuwch  i  fyny  y  ffordd  yma. 
Dewch  yn  mlaen — yn  nes. 
Galwch  yn  fy  nhŷ. 
Dewch  yma  yn  ddiatreg. 
Nid  yw  hi  yn  dyfod. 
Nid  yw  hi  gartref. 
Pa  ffordd  yr  aeth  efe  heibio? 
Pa  fodd  y  daethoch  ? 
Wrth  ddyfod  allan  d'm  tŷ,  cyfarfydd- 

ais  ag  ef. 
Yn  mha  le  y  mae  y  Llythyrdy  ? 
Yn  mha  heol  ? 
Ar  ba  ochr  i'r  heol  ? 
Ar  yr  ochr  ddeheu — Rhif.  5. 
Yr  oeddem  yn  ymddiddan  a'n  gilydd 

wrth  gerdded  yn  mlaen. 
Ewch  yn  syth  yn  mlaen. 
Nac  ewch  i'r  aswy. 
Nyni  a  aethom  i'r  de. 
Hwy  a  ânt  i  fyny  ac  i  lawr, 
Efe  a  reda  yma  ac  acw. 
Hwy  a  ânt  mewn  cerbyd. 
A  â  efe  ar  geffyl  ? 
A  gawn  nifyned  ar  draed,  neu  mewn 

cerbyd  ? 
Gadewch  i  mi  aros;   yr  wyf  wedi 
blino. 


YMADRODDION  AMRYWIOL. 


55 


I  will  meet  you  behind  the  church. 

He  has  gone  to  meet  his  father. 

Let  us  cross  the  street  here  ? 

I  see  her  coming. 

We  shall  go  to  meet  him. 

Do  not  go  there. 

Let  us  go  in. 

Can  you  not  defer  your  journey  P 

We  think  of  going  to  see next 

week. 
We  intend  stopping  in  Bangor. 
Do  you  intend  to  make  a  long  stay  ? 

We  shall  only  stay  there  an  hour  or 

two  to  rest  ourselves. 
Do  you  propose  to  set  off  soon  ? 

Have  you  put  off  your  journey  ? 

We  intend  stopping  at . 

Do  you  mean  to  stay  there  long  ? 

We  shall  only  stay  a  day  there. 

Have  you  anything  to  do  here. 

I  shall  go  there. 

I  shall  not  be  able  to  go  there. 

I  was  there  a  week  ago. 

Will  you  take  a  walk  with  me  ? 

I  will  go  out  unless  you  come. 

Let  us  put  off  the  walk  till  another 
day. 

Do  you  go  thither  ? 

Will  you  accompany  me  ? 

Will  you  come  with  us  ? 

We  should  be  very  glad  of  your  com- 
pany. 

I  should  like  it. 

Willingly — with  great  pleasure. 

I  shall  be  happy  to  accompany  you, 

I  will  accompany  you  there  to-mor- 
row. 

Where  are  you  going  now  ? 

Which  way  shall  we  go  ? 

Which  way  are  you  going  ? 

I  am  going  that  way. 

Let  us  go  to  Carnarfon  Castle 

1  was  not  able  to  come. 
Hofqo  as  soon  as  possible. 
t  shall  go  to-morrow  to . 


Myfi  rich  cyfarfyddaf  chwi  tucefn  iW 

eglwys. 
Ymae  efe  wedi  myned  i  gyfarfodei  dad 
Gadewch  i  ni  yma  groesi  yr  heol. 
Gwelaf  hi  yn  dyfod. 
Ni  awn  €w  gyfarfod  ef. 
Nac  ewch  yno. 
Gadewch  i  ni  fyned  i  meiun. 
Onid  ellwch  chivi  ohirio  eich  faith  ? 
Yr  ydym  yn  meddwl  myned  i  welcd 

yr  wythnos  nesaf. 

Yr  ydym  yn  bwriadu  aros  yn  Manger. 
A  ydych  chwi  yn   bwriadu  gwneyd 

arosiad  hir  ì 
Ni  aroswn  yno  ond  awr  neu  ddivy  i 

orphwyso  ein  hunain. 
A  ydych  chwi  yn  bwriadu  cychwyn  yn 

fuan  ? 
A  ydych  chiui  wedi  dodi  heibio  eich 

taith  Ì 

Yr  ydym  yn  bwriadu  aros  yn . 

A  ydych  chwi  yn  golygu  aros  yno  yn 

hir  t 
Ni  arhoswn  yno  ond  am  ddiwrnod. 
A  oes  genych  rhywbeth  i'w  wneyd  yma. 
Myfi  a  af  yno. 

Ni  byddaffi  yn  alluog  i  fyned  yno. 
Yr  oeddwn  yno  wythnos  yn  ol. 
A  gymerweh  chwi  rod/a  gyda  mi  ? 
Myfi  a  âf  allan  os  na  ddeuweh. 
Gadewch  i  ni  ddodi  y  rhodfa  o*r 

neilldu  hyd  ddiwrnod  arall. 
A  ydych  yn  myned  hyd  yno  ? 
A  wnewch  chwi  gydymdeithio  â  mi  ì 
A  ddeuweh  chwi  gyda  ni  ? 
Byddai  yn  dda  iawn  genym  gael  eich 

cwmni. 
Hoffiun  hyny  ynfaivr. 
Yn  eivyllysgar — gyda  phleser  maivr. 
Bydd  yn  bleser  genyf  eich  dilyn  chwi. 
Mi  a  ddeuaf  gyda  chwi  yno  yfory. 

I  ba  le  yr  ydych  yn  myned  yn  awr  ? 
Pa  ffordd  y  cawn  fyned  ? 
Pa  ffordd  yr  ydych  chwi  yn  myned  ? 
Yr  wyffi,  yn  myned  y  ffordd  yna. 
Gadewch  i  ni  fyned  i  Gastell  Caernar- 
fon. 
Nid  oeddwn  yn  alluog  i  ddyfod. 
Deuwch  morfuan  agybyddo  yn  bosibL 
Af  yfory  i . 


MISCELLANEOUS  PHKASES. 


I  shall  return  soon. 

I  accompanied  them  as  far  as . 

I  will  follow  yon  in  a  moment. 

How  far  must  I  go  ? 

Are  you  ready  ? 

Yes,  I  am. 

I  am  coming. 

Î  am  coming  immediately. 

No,  not  yet. 

I  am  not  quite  ready. 

I  am  ready,  let  us  go. 

Now  I  am  ready. 

Let  us  make  haste,  then,  for  I  should 

not  like  to  be  late. 
How  far  shall  we  go  ? 
How  far  shall  you  go  ? 
When  shall  we  have  the  pleasure  of 

seeing  you  ? 
Give  me  your  arm. 
Go  and  wait  for  me. 
When  shall  you  go  home  ? 
You  have  dropped  something. 
We  had  to  call  on  the  bookseller's, 

the  grocer's,  the  baker's,  and  the 

fishmonger's. 
You  are  behind  the  time,  are  you 

not  ? 
How  far  have  you  been  ? 

We  went  as  far  as . 

At  what  hour  do  you  intend  going 

out? 
You  come  too  late. 
I  am  come  to  see  you  again. 

I  have  just  seen  him. 

Must  you  go  ? 

Where  do  you  spend  the  summer  ? 

At  a  seaside — at  a  watering  place. 

Is  there  a  way  across  the  fields  ? 

You  can  go  that  way  if  you  please. 

Go  up  stairs — they  are  there. 

They  are  walking  behind. 

He  will  come  soon. 

You  have  arrived  before  me. 

You  will  find  me  behind  the , 

about  four  o'clock. 
We  have  met  him  to-day. 
Let  us  go  to  the  garden. 


Myfi  a  ddychwelaf yn  fuan. 

Mi  a  gyd-deithiais  a  hwy  mor  betl 

a . 

Mi  a  ddeuafar  eich  61  mewn  munud. 

Pa  mor  bell  y  rhaid  i  ni  fyned  Ì 

A  ydych  chwi  yn  barod  ? 

Ydivyf. 

Yr  wyf  yn  dyfod. 

Yr  wyf  yn  dyfod  yn  uniongyrchol. 

Nag  wyfeto  (neu,  nid  wyf  etoj. 

Nid  wyf  yn  gwbl  barod. 

Yr  wyf  yn  barod,  gadewch  i  ni  fyned. 

Yn  awr  yr  wyf  yn  barod. 

Gadewch  i  ni  brysuro,  ynte,  oblegid  ni 

hoffwn  fod  yn  ddiweddar. 
Pa  mor  bell  y  cawn  fyned  ? 
Pa  mor  bell  yr  ewch  chwi  ì 
Pa  bryd  y  cawn  ni  y  pleser  o'ch  givel- 

ed  chwi  ì 
Rhoddwch  eich  braich  i  mi. 
Ewch  ac  aroswch  am  danaf. 
Pa  bryd  yr  ewch  chwi  gartref? 
Yr  ydych  wedi  gollwng  rhywbeth. 
Yr  oedd  genym  i  alw  ar  y  llyfrwerth- 

wr,  y  chwegydd,  y  pobydd,  a'rpysg- 

werthwr. 
Yr  ydych  ar  61  yr  amser,  onid  ydych  1 


Pa  mor  bell  y  buoch  f 

Aethom  mor  bell  a . 

Ar  ba  awr  y  bwriadwch  fyned  allan  f 

Yr  ydych  yn  dyfod  yn  rhy  ddiioeddar. 
Yr  wyf  wedi  dyfod  i'ch  gweled  chwi 

eto. 
Yr  wyf  newydd  ei  weled. 
Paid  i  chwi  fyned  ? 
Yn  mha  le  yr  ydych  yn  treulio  yr  haf? 
Ar  Ian  y  mor — mewn  ymdrochle. 
A  oes  yna  ffordd  ar  draws  y  caeau  ì 
Getttvch  fyned  y  ffordd  yna  08  dewis- 

wch. 
Ewch  i  fyny  y  grisiau — maent  hwy 

yno. 
Maent  yn  cerdded  y  tu  ol. 
Efe  a  ddaw  yn  fuan. 
Yr  ydych  wedi  cyraedd  o'm  blaen  i. 
Bydd  i  chwi  fy  nghael  tuccfn  i  — 

oddeutu  pedwar  o'r  gloch. 
Cyfarfyddasom  efheddyw. 
Gadewch  i  ni  fyned  iW  ardd. 


YMADRODDION  AMRYWIOL. 


57 


With  pleasure;   I  shall  be  glad  to 

see  it. 
T  will  show  you  the  new  flowers. 

Is  the  garden  far  from  the  town  ? 
It  is  only  half  a  mile. 
The  walk  is  not  long. 

It  will  soon  be  time  to  go. 
You  were  then  obliged  to  stay  at 
home  ? 

"When  did  you  return  from ? 

I  have  just  arrived. 

You  have  arrived  very  seasonably. 


Gyda  phleser  ;  bydd  yn  llawen  genyj 


Mi  a  ddangosaf  i  chwi  y  blodeu  ntw- 

yddion. 
A  yw  yr  ardd  yn  mhell  o'r  dref  ? 
Nid  yw  ond  haner  milltir, 
Nid  yw  y  rhodfa  yn  Mr  fni  byddwn 

yn  Mr  yn  cerdded  ynoj. 
Bydd  yn  amser  i  fyned  yn  fuan. 
Yr  oeddych  ynte  yn  rhwym  o  aro% 

gartref? 

Pa  bryd  y  dychwelasoch  o .* 

Yr  ivy/  newydd  gyraedd. 

Yr  ydych  wedi  cyraedd  yn  dra  am- 


I  returned  last  Saturday.  Dychwelais  y  Sadwrn  diweddaf. 

In  what  part  of  Wales  have  you  Yn  mha  ran  o  Gymru  y  buoch  chu 


I  have  been  all  the  time  in  Llandud- 
no; in  going  thither  I  passed 
through  Conway,  and  in  my  re- 
turn through  Bangor. 

Where  will  you  go  then  ?  My  father 
goes  to  the  Llandrindod  Wells. 

Have  you  ever  been  there  ? 

Shall  you  stay  long  in  Ehyl  ? 

I  do  not  know;  but  if  I  had  my 
choice  I  should,  not  quit  Wales. 

Have  you  been  absent  ?  It  is  a  long 
time  since  we  had  the  pleasure  of 
seeing  you. 

1  was  in  the  country,  where  I  re- 
mained a  fortnight. 


Yr  wyf  wedi  bod  yr  holl  amser  yn 
Llandudno  ;  wrth  fyned  yno  pas- 
iais  trwy  Gonwy,  ac  ar  fy  nychwel- 
tad  trwy  Fangor. 

I  ba  le  yr  ewch  ynte  ?  Mae  fy  nhad  yn 
myned  i  Ffynhonau  Llandrindod. 

A  fuoch  chwi  erioed  yno  ? 

A  wnewch  chwi  aros  yn  Mr  yn  Rhyl  ? 

Nid  wyf  yn  gwybod  ;  ond  pe  cawn  fy 
newisiad  ni  ymadawn  o  Gymru. 

A  ydych  chwi  wedi  bod  yn  absenol  ? 
Y  mae  yn  amser  maith  er  pan  y 
cawsom  y  pleser  d'ch  gweled  chwi. 

Yr  oeddwn  yn  y  wlad,  lie  yr  arosais 
bythefnos. 


X. 


INTENTION. 

On  purpose. 

Granted. 

Willingly — certainly. 

Entirely — thoroughly. 

That  prevents  me. 

What  you  please 

How  do  you  like  this  town  - 

view? 
If  they  like. 
If  you  please. 
Who  will  do  it  ? 


■  this 


Bwriad. 

Yn  bivrpasol  (o  bwrpas). 

Yn  ganiataol. 

Yn  ewyllysgar — yn  sicr. 

Yn  llwyr — yn  drwyadl. 

Bhiuystra  hyny  fi. 

Yr  hyn  d'ch  hoddha. 

Fa  fodd  yr  ydych  yn  hoffi,  y  dref  hon 

— yr  olygfa  hon. 
Os  dexuisant  hwy. 
Os  boddhaol  chwi. 
Pwy  a?i  gwna  Ì 


58 


MISCELLANEOUS  PHRASES. 


I  do  not  care  about  it. 

It  is  not  my  fault. 

He  does  it  willingly. 

We  go  there  against  our  will. 

I  would  if  I  could. 
Whatever  may  be  your  motives- 
intentions. 
You  will  forgive  the  boy. 
He  goes  away  with  regret 
In  my  opinion. 
We  did  it  designedly. 
Do  you  go  out  on  purpose. 

We  consent  to  it  willingly. 

I  am  sorry  for  that. 


Nid  wyf  yn  gofalv  yn  ei  gykh. 

Nid  fy  mai  i  ydyw. 

Y  mae  yn  ei  wneyd  yn  foddlon. 

Yr  ydym  yn  rnyned  yno  yn  groes  Cn 

hewyllys. 
Gwnaiun  pe  gallwn. 
Beth  bynag  fyddo  eich  cymhellion— 

bwriadau. 
Chwi  a  faddeuwch  iW  bachgen. 
Mae  yn  myned  ymaith  gyda  gofid, 
Yn  ol  fy  nlxyb  i. 
Gwnaethom  yn  fiuriadol. 
A   ydych  chwi  yn  myned  allan  yn 

bwrpasol. 
Yr  ydym  yn   cydsynio  i  hyny  yn 

rhwydd. 
Drwg  genyf  am  hyny. 


XI. 


FRIENDSHIP,    COMPLI- 
MENTS, &c. 

Good  morning. 

Good  evening — good  night. 

How  do  you  do  ? 

In  a  friendly  way. 

You  are  very  good. 

Are  you  well  ? 

Are  you  comfortable  ? 

I  am  much  obliged  to  you. 

A  pleasant  journey  to  you. 

Till  I  see  you  again. 

With  pleasure — much  pleasure. 

You  are  very  kind. 

Just  as  you  please. 

Many  thanks. 

Excuse  me. 

It  gives  me  much  pleasure. 

I  expect  to  see  you  soon. 

Take  some,  I  entreat  you. 

I  beg  pardon. 

After  you,  if  you  please. 

You  are  very  polite. 

How  are  all  with  you  ? 

My  compliments  to  all  at  home. 

My  best  wishes. 


Cyfeillgarweh ,  Moesgyfarch- 
iadau,  <&c. 


Boreu  da. 

Prydnawn  da — nos  dda. 

Pa  /odd  yr  ydych  ? 

Mewn  ffordd  gyfeillgar. 

Yr  ydych  yn  bur  dda. 

A  ydych  chwi  yn  iach  ? 

A  ydych  chwi  yn  gysurus  ? 

Yr  wyfyn  dra  rhivymedig  i  chwi. 

Siwrnai  ddymunol  i  chwi. 

Hyd  nes  y  gwelaf  chwi  eto. 

Gyda  phleser — llawer  o  bleser. 

Yr  ydych  yn  garedig  iawn. 

Yn  gywir  fel  y  dymunoch. 

Llawer  o  ddiolch. 

JEsgusodwch  fi. 

líhodda  ìawer  o  bleser  i  mi. 

Yr  wyf  yn  dysgwyl  eich  giueled  yn 

fuan. 
Cynnerwch  beth,  yr  wyf  yn  erfyn 

arnoch. 
Deisyfaf  eich  pardwn. 
Ar  eich  ol  chivi,  os  byddwch  cystal. 
Yr  ydych  yn  dra  moesgar. 
Pa  fodd  y  mae  paivb  gyda  ch  wi  .' 
Fy  moesgyfarchiad  i  bawb  gartref, 
\jfy  nymuniadau  goreu. 


YMADRODDION  AMRYWIOL. 


I  wish  you  good  day. 
Do  not  go  away,  pray. 

I  thank  you  much. 
I  shall  be  delighted  to  have  the  op- 
portunity of  serving  you. 
Kely  upon  my  zeal. 

In  what  can  I  help  you  ? 

I  am  very  grateful  for  your  kind- 
ness. 

Oh,  yes ;  go  there ;  it  will  give  me 
much  pleasure. 


Bymunaf  i  chwi  dd,ydd  da. 
Peidiwch    myned    ymaith,    erfyniaf 

arnoch. 
Yr  wyf  yn  diolch  yn  favor  i  chwi. 
Bydd  yn  hyfrydiuch  genyf  gael  cyf- 

leusdra  i'ch  gwasanaethu  chwi. 
Dibynwch  ar  fy  mrwdfrydedd  fgell- 

wch  ddibynu  ar  fy  mrwdfrydedd ) . 
Mewn  pa  beth  y  gallaf  eich  cynorth- 

wyo? 
Yr  tuyf  yn  dra  diolchgar  am  eich  car- 

edigrwydd. 
0,  'ie  ;  ewch  yno  ;  rhydd  i  mi  lawer  o 

bleser. 


You  have  anticipated  my  wishes. 

I  was  not  aware  of  that. 

I  beg  your  pardon,  that  is  of  no  con- 
sequence. 

Do  not  put  yourself  to  any  incon- 
venience. 

We  are  come  to  bid  you  farewell. 

I  set  off — we  set  off — to-morrow, 
but  hope  to  see  you  again. 

I  am  delighted  with  this  place. 

Will  you  come  and  visit  our  country  ? 

We  shall  be  most  happy  to  see  you, 
and  to  show  you  all  that  is  re- 
markable. 

We  have  been  much  pleased  with 
what  we  have  seen  here. 

We  spent  a  day — yesterday — Wed- 
nesday last — at  ,   and  were 

much  pleased. 

We  have  just  visited  the  Penrhyn 
Slate  Quarries — Bangor  Cathed- 
ral, &c. 

You  must  come  and  see  us ;  do  not 
refuse. 

I  have  to  thank  you  much  for  all 
your  attention  during  my  stay 
here. 

We  are  grateful  to  you  for  all  your 
kindness. 


Yr  ydych  wedi  rhagddyfalu  fy  ny- 

muniadau. 
Nid  oeddwn  yn  hysbys  o  hyny 
Erfyniaf  eich  pardwn.  nid  yw  nyny 

o  ddim  pwysigrwydd. 
Na  roddwch  eich   hunan  i  unrhyw 

anghyfleusdra. 
Yr  ydym  wedi  dyfod  i  ffarwelio   a 

chwi. 
Yr  wyffi — yr  ydym  ni — yn  cychwyn 

ymaith  yfory,  ond  gobeithiaf  eich 

gweled  chwi  eto. 
Yr  wyf  wedi  fy  moddhau  yn  fawr 

gydaW  lie  hwn. 
A  ddeuwch  chwi  ac  ymweled  a'n  gwlad 

ni? 
Bydd  yn  dda  iaiun  genym  eich  giveled, 

a  dangos  i  chwi  bob  peth  ag  sydd  yn 

neillduol. 
Boddhawyd  ni  yn  fawr  gydaW  hyn  a 

welsom  yma. 
Treuliasom  ddiwrnod — ddoe — ddydd 

Mercher   diweddaf — yn  a 

boddhawyd  ni  ynfawr. 
Yr  ydym  newydd  ymweled  a  Chwareli 

Llechi  Penrhyn — Eghuys  Gadeiriol 

Bangor,  &c. 
Rhaid  i  chivi  ddyfod  Vn  gweled  ni ; 

peidiwch  a  gomedd. 
Y  mae  genyf  i  ddiolch  llawer  i  chwi 

am  eich  holl  ofal  yn  ystod  fy  aros- 

iad  yma. 
Yr  ydym  yn   ddiolchgar  i  chwi  am 

eich  holl  garedigrwydd. 


MISCELLANEOUS  PHRASES. 


Very  well,  I  am  much  obliged  to  you, 

And  how  have  you  done  ? 

Tolerably  well. 

Not  very  well. 

What  is  the  reason  ?  Are  you  in- 
disposed ? 

The  storm  prevented  my  sleeping. 

I  did  not  hear  it. 

My  compliments  to  your  brother; 
tell  him  I  expect  him  this  week. 

I  will  not  fail  to  tell  him  so. 


Yn  dda  iawn,  diolch  yn  fawr  i  chwU 

A  pha  /odd  y  gwnaethoch  chwi  ? 

Yn  weddol  dda. 

Ddim  yn  dda  iawn. 

Pa  beth  yw  y  rheswm  ?  A  ydych  yn 

wad  ? 
Yr  y storm  aim  rhwystrodd  i  gysgu. 
Ni  chlywais  i  mo  honi. 
Fy  moes-gyfarchiadau  at  eich  brawd ; 

dywedwch  wrtho  fy  mod  yn  ei  ddia~ 

gwyl  yr  wythnos  lion. 
Ni  ffaelaf  ddweyd  felly  ivrtho. 


XII. 


HEALTH,  &c, 

Is  he  still  alive  ? 

My  brother  gets  worse  and  worse. 

She  is  ill  for  want  of  sleep. 

I  have  a  headache. 

I  have  the  toothache. 

I  wish  you  a  speedy  recovery. 

What  is  the  matter  with  you — with 

your  hand  ? 
Have  you  hurt  your  hand  ? 
I  have  cut  my  thumb. 
I  am  pretty  well. 
I  am  very  well. 
I  am  a  little  better. 
I  do  not  feel  well. 
He  has  a  bad  cold,  with  some  fever. 

I  caught  cold  last  night. 

I  have  had  a  cold  for  some  days — I 
am  hoarse. 

He  has  a  cold  in  the  head. 

I  am  indisposed — something  has  dis- 
agreed with  me. 

Your  father  seems  to  be  very  well. 

I  have  had  a  long  illness — I  hope  I 
shall  soon  be  quite  well. 

It  is  very  doubtful  if  he  can  recover. 
An  unfortunate  accident  happened 

to  me. 
How  long  have  you  been  ill  ? 
Are  you  sleepy  ? 


Iechyd,  (t'C 
A  yw  ef  o  hyd  yn  fyw  ? 
Mae  Jy  mrawd  yn  myned  yn  waeth» 

waeth. 
Mae  hiynglafo  herwydd  dijfyg  cysgu. 
Mae  genyf  gur  yn  fy  mlien. 
Mae  y  ddannodd  arnaf. 
Dymunaf  i  chwi  adferiad  buan. 
Pa  beth  yw  y  mater  arnoch — ar  eich 

Haw  ? 
A  ydych  chwi  ivedi  brifo  eich  Haw  ? 
Yr  wyf  wedi  tori  fy  mawd. 
Yr  wyf  yn  weddol  dda. 
Yr  wyf  yn  bur  dda. 
Yr  wyf  ychydig  yn  well. 
Nid  wyf  yn  teimlo  yn  iach. 
Mae  ganddo  anwyd  trwm,  gyda  pheth 

twymyn. 
Cefais  anwyd  neithiwr. 
Yr  wyf  wedi  cael  anwyd  am  rai  dydd- 

iau—yr  wyfyn  gryglyd. 
Mae  ganddo  anwyd  yn  y  pen. 
Yr  wyf  yn   lledglaf — mae  rhywbeth 

wedi  angh  ytuno  â  mi. 
Mae  eich  tad  ynymddangos  yn  bur  dda. 
Yr  wyf  wedi  cael  afiechyd  maith — 
gobeithiaf  y   byddaf  yn  fuan  yn 
hollol  iach. 
Y  mae  yn  dra  amheus  a  all  ef  wella. 
Digivyddodd  damwain  anffortunus  % 

mi. 
Pa  hyd  y  buoch  yn  glaf 
A  ydych  yn  gysglyd  Ì 


TMADRODDION  AMRYWIOL. 


61 


XIII. 


WEATHER. 


How  is  the  weather  to  day — this 

morning — this  evening  ? 
It  is  fine — dry — warm. 
It  is  bad— dirty— cold— very  hot. 

It  is  windy — dusty. 

It  rains — snows — freezes. 

It  is  not  fine. 

It  thunders. 

It  is  very  windy. 

The  wind  falls. 

It  is  moonlight. 

The  sun  shines. 

It  is  clear  and  serene. 

There  is  a  thick  fog. 

The  sun  is  breaking  out. 

How  cold  it  is. 

The  wind  has  changed ;  we  shall 
have  a  storm. 

I  am  afraid  it  will  rain. 

It  is  not  so  warm  as  yesterday. 

I  see  the  rainbow. 

It  has  rained  a  good  deal  this  morn- 
ing ;  but  the  weather  begins  again 
to  be  fine. 

Do  you  think  it  will  rain  all  day  ? 

It  is  not  likely  it  will  cease  raining 

to  day. 
It  began  to  rain  at  six  o'clock  this 

morning. 
It  has  rained  all  day. 
The  clouds  are  very  heavy ;  there  is 

no  likelihood  of  fine  weather. 

It  rains  very  fast. 

The  rain  will  soon  be  over ;  you  see 
it  is  but  a  shower. 

Let  us  remain  under  shelter  till  the 

rain  is  over. 
We  cannot  go  out  just  now  without 

being  wet. 
How  dark  it  is. 
Do  you  think  it  will  be  fine. 
The  heat  is  very  troublesome. 


Tywydd. 


Pa  /odd  y  mae  y  tywydd  heddyw — 
y  boreu  hwn — y  prydnawn  hwn  ì 

Mae  yn  deg — sych — cynes. 

Mae  yn  ddrwg  —  budr —  oer  —  poeth 

|      iawn. 

i  Mae  yn  wyntog — Uychlyd. 

Mae  yn  gwlawio — bwrw  eira — rhewi. 

Nid  yw  yn  deg. 

Tarana  (mae  yn  taranuj. 

Mae  yn  wyntog  iawn. 

Gostynga  y  gwynt. 

Mae  yn  oleu-leuad. 

Tyivyna  yr  haul. 

Mae  yn  glir  a  thawel. 

T  mae  yn  niwl  tew. 

Mae  yr  haul  yn  tori  allan. 

Mor  oer  ydyw. 

Mae  y  gwynt  wedi  newid  ;  bydd  i  ni 
gael  y storm. 

Y  mae  arnaf  ofn  y  gwlawia. 
Nid  yw  mor  gynes  ag  oedd  ddoe. 
Yr  wyf  yn  gweled  yr  enfys. 
Owlawiodd  gryn  lawer  boreu  heddyw; 

ond  y  mae  y  tywydd  yn  dechreu 

bod  yn  deg  eto. 
A  ydych  chwi  yn  meddwl  y  gwlawia 

trwyW  dydd  ì 
Nid  yw  yn  debyg  y  peidia  a  gwlawio 

heddyw. 
Dechreuodd  vAawio  am  chwech  o'r  gloch 

boreu  heddyw. 

Y  mae  wedi  gwlawio  trwyW  dydd. 
Mae  y   cymylau  yn  bur  drymaidd; 

nid  oes  tebygolrwydd   am  dywydd 

teg. 
Gwlawia  yn  bur  drium. 
Bydd  y  gwlaw  drosodd  yn  fuan  ;  yr 

ydych  yn  gweled    nad   ydyw  ond 

caiuod. 
Gadewch  i  ni  aros  o  dan  gysgod,  hyd 

nes  byddo  y  gwlaw  drosodd. 
Nis  gallwn  fyned  allan  yn  awr  heb 

fod  yn  wlyb. 
Mor  dywyll  ydyw. 
A  ydych  yn  meddwl  y  bydd  yn  deg. 
Mae  y  gtvres  yn  dra  blinderus. 


It  has  been  very  warm  the  whole  day.  Mae  wedi  bod  yn  bur  boeth  trwÿr  dydd. 


62 


MISCELLANEOUS  PHRASES. 


The  weather  is  cold  and  variable. 

It  has  hailed  a  great  deal  too. 

It  has  snowed  a  great  deal  last  night. 

See  how  it  snows ! 

It  is  so  cold  now  as  it  was  in  the 

beginning  of  the  week. 
We  shall  have  a  hard  frost  to-morrow 
It  freezes  now  very  hard. 
I  do  not  think  the  sun  will  shine  all 

day. 
It  is  likely  the  winter  will  be  sharp 

this  year. 


Mae  y  tywydd  yn  oer  a  chyfnewid- 

iol. 
Owlawiodd  lawer  o  genllysg  he/yd. 
Mae  wedi  bwrw  llawer  o  eira  neithiwr. 
Gwelwch  fel  y  hwria  eira  I 
Mae  mor  oer  yn  awr  ag  ydoedd  yn 

nechreu  yr  wythnos. 
Ni  a  gawn  rew  caled  yfory. 
Mae  yn  awr  yn  rhewi  yn  gated  iawn, 
Nid  wyf   yn    meddwl  y  tywyna  yr 

haul  ar  hyd  y  dydd. 
Tebygol  y  bydd  y  gauaf  yn  llym  y 

flwyddyn  lion. 


XIV. 


EMOTIONS,    SURPRISE,    &c. 

Is  it  possible  ? 

It  is  incredible. 

Out  of  the  way ! 

Help! 

Eire !  fire ! 

I  am  very  glad  of  it. 

I  am  very  sorry. 

Well  done,  Sir ! 

Haste — quick ! 

How  pretty  it  is ! 

How  slow  they  are ! 

How  dark  it  is ! 

How  vexed  I  am ! 

What  a  pity ! 

It  is  a  great  pity. 

What  a  misfortune ! 

He  awoke  all  of  a  sudden. 

I  am  astonished ! 

Who  would  have  suspected  him  ? 
What  pleasure — what  happiness ! 
I  am  enchanted — delightei  ! 
How  fine  is  this ! 
It  is  admirable ! 
How  magnificent — graceful ! 
What  a  fire  there  was  ! 
What !  you  here ! — is  it  you  I  see ! 
What  perplexity  he  is  in  ! 
What  a  great  man  was  Owain  Glen- 
dower! 


Cyffroadau — syndod,  êc. 

A  ydyw  yn  bosihl  ? 
Mae  yn  anghredadwy. 
Allan  o'r  ffordd  ! 
Cymorth  ! 
Tân  !  tan  ! 

Mae  yn  bur  dda  genyf  hyny. 
Mae  yn  bur  ddrwg  genyf. 
Da  iawn,  Syr  ! 
Brysiwch — prysurwch  f 
Mor  brydferth  ydyw  I 
\  Mor  araf  ydynt ! 
Mor  dywyll  ydyw  ! 
Mor  ofidus  ydwyf! 
Y  fath  resyn  ! 
Mawr  ywW  trueni. 
Yfath  anffawd  ! 
Deffrodd  yn  dra  sydyn. 
Yr  wyf  yn  synu  1  (Yr  wyf  wedi  fy 

synuj! 
Pwy  fuasai  yn  ei  ameu  efì 
Yfath  bleser — y  fath  ddedwyddwch  ! 
Yr  wyf  wedi  fy  swyno — moddhau. 
Mor  deg  ydyw  hwn  ! 
Mae  yn  edmygol  frhyfeddolj  ! 
Mor  fawreddog — brydferth  (hardd)l 
Y fath  dan  oedd  yno  I 
Beth  !  y  chwi  yma  ! — ai  chwi  a  welaf! 
Mewn  fath  ddyryswch  y  mae  ! 
Y fath  ddyn  mawr  oedd  Owain  Olyn* 

dwr  I 


VMADRODDION  AMRYWIOL. 


63 


XV. 


IMPEEATIVES. 


Gorchymynol. 


Be  quick. 

Come  and  see  us. 

Write  to  him  to-morrow. 

Speak  more  slowly,  if  you  wish  me 

to  understand  you. 
Take  this. 
Tell  me. 
Seek  it. 

Listen  to  me — to  them. 
Call  him  back. 
Give  it  back  to  him. 
Call  them  in. 
Let  them  alone. 
Do  not  speak  more  of  him. 
Ring — knock. 
Stop  a  little. 
Tell  us. 
Come  in. 
Speak    distinctly  —  slowly  —  more 

slowly. 
Do  not  speak  so  fast. 
Tell  him  so  from  me. 
Get  it  for  me. 
Go  on. 

Do  not  play  us  tricks. 
Lean  upon  me. 
Do  not  be  afraid. 
Go  away. 

Get  hence  directly. 
Go  away  from  there. 
Come  here  directly. 
Pray  walk  in — upstairs — down  stairs 


Show  it  them. 

Do  not  disturb  yourself. 

Do  not  be  displeased. 

Give  it  to  us. 

Give  me  some  at  least. 

Pass  it  to  him. 

Tell  me  when  the  post  arrives. 


Take  it — keep  it. 
Take  care. 
Hold  it  fast. 

Do  me  a  favour. 


Brysiwch. 

Deuivch  i'n  gweled  ni. 

Ysgrifenwch  ato  yfory. 

Siaradwch  yn  arafach,  os  ydych  y% 

dymuno  i  mi  eich  deall  chwi. 
Cymerwch  hwn. 
Dywedwch  ivrthyf. 
Ceisiiuch  ef. 

Gwrandeivch  arnafji — arnynt  hwy. 
Galwch  arno  yn  61. 
Ehoddwch  yn  ol  iddo  ef. 
Galwch  liioy  i  mewn. 
Gadewch  lonydd  iddynt. 
Na  siaradwch  ychwaneg  am  dano  ef. 
Canwch — curwch . 
Aroswch  ychydig. 
Dywedwch  ivrthym. 
Deuivch  i  mewn. 
Siaradwch  yn  eglur — araf — yn  fwy 

araf. 
Na  siaradwch  mor  gyflym. 
Dywedwch  wrtho  felly  oddiwrthyf  fi. 
Ceisiwch  ef  i  mi. 
Ewch  yn  mlaen. 

Peidiwch  chwareu  triciau  gyda  ni. 
Pwyswch  arnafji. 
Nac  ofnwch. 
Ewch  ymaith. 

Ewch  ymaith  yn  uniongyrchol. 
Ewch  ymaith  oddiyna. 
Deuwch  yma  yn  uniongyrchol. 
Yr  wyf  yn  deisyf  arnoch  gerdded  i 

mewn — i  fyny  r  grisiau — i  lawr  y 

grisiau. 
Dangoswch  iddynt. 
Na  afonyddwch  eich  hun. 
Na  fydded  i  chwi  ddigio. 
Rhoddwch  i  ni. 
Ehoddwch  i  mi  oeth  o  leiaf. 
Pasiwch  iddo  ef. 
Dywedwch  wrthyfjpa  bryd  y  cyrhaedda 

y  llythyrgod. 
Cymerwch  ef—cadwch  ef. 
Cymerwch  ofal. 
Daliwch    ef   yn    dỳn    (daliwch    yi» 


Gwnewch  ffafr  i  mi. 


64 


MISCELLANEOUS  PHEASES. 


See  if  the  bill  is  right. 

Repair  it. 

Do  not  forget  your  hill. 

Do  not  fail  to  write  to  me. 

Leave  it  instantly. 

Go  and  buy  some. 

Teach  me  how  to  say  it — do  it. 

Put  that  in  your  pocket. 

Put  this  in  my  room. 

Send  for  some. 

Send  for  it. 

Put  on  your  hats. 

Take  off  your  hat. 

Do  not  quarrel  so. 


Edrychwch  a  yw  y  ddyleb  yn  tenon. 

Adyyweiriwch  ef. 

Nac  anghofiweh  eich  dyleb. 

Na  ffaeliwch  ysgrifenu  ataf. 

Gadewch  ef  yn  ddi'atreg. 

Ewch  a  phrynweh  beth. 

Dysgwch  fi  pa  /odd   €w   ddweyd— 

gwnewch. 
Dodwch  hwna  yn  eich  llogell. 
Dodwch  hwn  yn  fy  ystafell. 
Anfonwch  am  beth. 
Anfonwch  am  dano. 
Dodwch  eich  hetiau  am  eich  penau. 
Cymerwch  ymaith  eich  het. 
Peidiwch  cweryla  /el  yna. 


XVI. 


INTERROGATIONS. 

How? 

'How  much — many  P 

How  many  times  ? 

Am  I  right  ? 

Is  it  mine  ? 

Is  there  any  ? 

Why  so  ? 

Have  they  done — you  done? 

Who  speaks  so  loud  ? 

Are  you  sure  of  that  ? 

What  is  his  name  ? 

Do  you  believe  them  ? 

Are  you  quite  sure  of  the  thing  ? 

Are  you  not  mistaken  ? 

What  has  she  to  say  ? 

For  whom  is  it  ? 

I  have  a  mind  to  ask. 

Are  you  hungry — thirsty — sleepy  ? 

Are  you  a  merchant  ? 

No,  I  am  a  medical  man. 

Do  you  want  it  ? 

Do  you  wish  any  of  it  ? 

Where  is  she  ?  bring  her. 

Do  you  hear  it  ? 

Do  you  hear  me  ? 

Do  you  understand  me  ? 

Does  he  understand  ? 


Holiadau. 


Pa  /odd  Ì 

Pa  faint — nifer  ? 

Pa  nifer  o  weithiau  ? 

A  luyf  yn  iawn  ì 

Ai  fi  ai  piau? 

Oes  yna  beth  ^neu  rat  J. 

Paham  felly  ? 

A  ydynt  hwy  wedi  garphen — ydych 

chvn  wedi  gorphen  ? 
Pwy  sydd  yn  siarad  mor  uchel  ì 
A  ydych  chwi  yn  sicr  o  hyny  ì 
Pa  beth  yw  ei  enw  ? 
A  ydych  chvui  yn  eu  credu  hwy  ? 
A  ydych  chwi  yn  hollol  sicr  oV  pethf 
Onid  ydych  yn  camgymeryd  ? 
Pa  beth  sydd  ganddi  hi  i'w  ddweyd  ? 
I  bwy  y  mae  ? 

Yr  wyf  yn  teimlo  tuedd  i  ofyn. 
A  ydych  chwi  yn  newynog — sychedig 

— cysglyd  ) 
Ai  masnachwr  ydych  chwi  ì 
Nage :  meddyg  ydwyf. 
A  oes  arnoch  chtui  ei  eisiau  ? 
A  ydych  chwi  yn  dymuno  peth  o  honoi 
Pa  le  mae  hi  ?  dygwch  hi. 
A  ydych  chwi  yn  ei  glyiued  f 
A  ydych  chwi  ynfy  nghlywed  %  P 
A  ydych  chwi  yn  fy  neall  i  ì 
A  yw  ef  yn  deall  ? 


YMADRODDION  AMRYWIOL. 


65 


Do  they  understand  ? 

What  do  you  ask  for  ? 

What  does  she  ask  for  ? 

What  are  you  doing  ? 

What  are  you  seeking  ? 

Who  is  there  ? 

What  do  you  ask  for  ? 

Whom  do  you  ask  for  ? 

Why  do  you  ask  ? 

Why  do  you  not  reply  ? 

Why  do  you  not  reply  to  her — him  ? 

Do  you  speak  seriously  ? 
Do  you  really  believe  it  ? 

Do  you  really  believe  them  ? 

Are  you  satisfied  ? 

How   would  you  have  me  satisfy 

him? 
Where  must  I  put  these  things  ? 

I  should  put  them  on  the  table. 
Who  is  that  gentleman  who  was 

seated  near  the  door  ? 
Does  he  live  far  from  here  ? 


A  ydynt  hwy  yn  deall  ? 

Am  beth  yr  ydych  yn  gofyn  ? 

Am  beth  y  gofyna  hi  ? 

Pa  beth  ydych  yn  wneyd  ? 

Pa  beth  a  geisiwch  chwi  ? 

Pwy  sydd  yna  ? 

Am  beth  yr  ydych  yn  gofyn  ? 

Am  bwy  yr  ydych  yn  gofyn  ? 

Paham  yr  ydych  yn  gofyn  ? 

Paham  nod  ydych  yn  ateb  ? 

Paham  nad  ydych  yn  ei  hateb  titr— 

ateb  efi 
A  ydych  chwi  yn  siarad  yn  ddifrifol  ? 
A  ydych  chwi  yn  credu  mewn  gwir- 

ionedd  ? 
A  ydych  chwi  yn  eu  credu  hwy  mewn 

gwirionedd  ? 
A  ydych  chwi  yn  foddhaol  ? 
Pa  fodd  yr  ydych  am  i  mi  ei  foddhau 

ef? 
Pa  le  y  mae  yn  rhaid  i  mi  ddodi  y 

pethau  hyn  ? 
Mi  ai  dodwn  hiuy  ar  y  bwrdd. 
Pwy  yw  y  boneddwr  hwnw  ag  oedd  yn 

eistedd  yn  agos  iW  dries  ? 
A  yw  efyn  byw  yn  mhell  oddiyma 


PHRASES  ON  SOME  PARTICULAR  WORDS. 


BRAWDDEGAU  AR  RAI  GEIRIAU  NEILLDUOL. 


THIS,  THAT,  THESE,  &c. 

Take  this  then. 

Give  them  that. 

Keep  these  for  them. 

Speak  to  that  man. 

He  speaks  to  this  woman. 

These  things  are  not  proper  for  those 

children. 
This  apple  is  good,  but  that  is  better. 

I  will  take  these  two. 

I  do  not  know  what  it  is. 

This  is  my  book. 

It  is  mine. 

No,  they  are  not. 

It  is  better  so. 

It  is  quite  useless. 

Whoever  speaks  to  you. 

What  you  told  me. 

What  pleases  me  is  to  see  something 

new. 
Whomsoever  you  write  to. 


Hum,  hwnw,  y  rhai  hyn,  be. 

Cymerwch  hwn  gan  hyny, 

Iihoddwch  hwna  iddynt. 

Cadwch  y  rhai  hyn  iddynt. 

Siariadwch  a'r  dyn  yna. 

Mae  ef  yn  siarad  a?r  wraig  hon. 

Nid  yw  y  pethau  hyn  yn  briodol  tV 

plant  yna. 
MaeW  afal  hwn  yn  dda,  ond  mae  hwna 

yn  well. 
Cymeraf  y  ddau  yma. 
Nid  wyf  yn  gwybod  pa  beth  ydyw» 
Fy  llyfr  i  yw  hwn. 
Myfi  a'i  piau. 
Nay  nid  ydynt  hwy. 
Mae  yn  well  felly. 
Mae  yn  hollol  ofer. 
Pwy  bynag  siarada  â  chwi. 
Yr  hyn  a  ddywedasoch  wrthyf. 
Yr  hyn  a'm  boddha  i  yw  gweled  rhyw- 

beth  newydd. 
Pwy  bynag  yr  ysgrifenwch  ato. 


INTERROGATIVE. 


What  is  it  ? 
Who  is  it  ? 
What  is  this  ? 
What  is  that? 
Who  are  they  ? 
Is  it  true  ? 
Is  it  fine  ? 


Holiadol. 

Pa  beth  ydyw  ?    Beth  yw  ? 

Pwy  ydyw  ? 

Pa  beth  yw  hwn  ? 

Pa  beth  yw  hyny  ? 

Pwy  ydynt  hwy  ? 

A  ydyw  yn  wir  ? 

A  yw  yn  deg  ? 


BRAWTDEGAU  AB,  RAI  GEmiAU  NEILLDTJOL. 


67 


Is  it  good  ? 
Is  that  good  ? 
Is  this  pretty  ? 
What  do  you  say  ? 

Is  it  a  room  to  let  ? 

Is  this  your  house  ? 

Is  this  their  warehouse  ? 

Are  these  your  stockings  ? 

What  language  is  it  ? 

Is  it  not  better  so  ? 

What  do  you  ask  for  ? 
What  are  you  doing  ? 
What  are  you  looking  for  ? 
What  is  that  worth  ? 
What  does  it  cost  ? 
Who  told  it  you  ? 
Who  is  come  ? 
Has  he  not  finished  ? 


WHOEVER,  &c. 


A  ydyw  yn  dda  ? 

A  yw  hwnyna  yn  dda  ? 

A  yw  hwn  yn  brydferth  ? 

Pa  beth  ydych  yn  ddweyd  ?     Pa  beth 

a  ddywedwch  chwi  ? 
A  ydyw  yn  ystafell  ar  osod  ? 
Ai  hwn  yw  eich  tŷ  chwi  ? 
Ai  hwn  yw  eu  hystordy  hwy  ? 
Ai  eich  hosanau  chwi  yw  y  rhai  hyn  ? 
Pa  iaith  ydyw  ? 
Onid  ydyw  yn  well  felly  ^neu  /el 

hynji 
Am  ba  beth  yr  ydych  yn  ymofyn  ? 
Pa  beth  ydych  yn  wneyd  ? 
Am  ba  beth  yr  ydych  yn  edrych? 
Beth  yw  gwerth  hwnyna  ? 
Pa  beth  agostia  ?  Pa  faint  a  5 
Pwy  aH  hadroddodd  i  chwi  ? 
Pwy  sydd  wedi  dyfod  Ì 
Onid  yw  efe  wedi  cwblhau  Ì 


itiat 


II. 


Some  think  he  will  not  come  to-day. 
Whoever  comes  will  be  admitted. 

Some  one  told  me  so. 

Has  any  one  been  here  during  my 

absence  ? 
Pray  lend  me  some  of  your  books. 

I  must  find  it  wherever  it  may  be. 


Pwy  bynag,  éc. 


Meddylia  rhai  na  ddaw  ef  heddyw. 
Rhoddir  derbyniad  i   bwy   bynag  a 

ddaw. 
Dywedodd  rhywun  wrthyf  felly. 
A  fu  rhywun  yma  yn  ystodfy  absen- 

oldeb  ? 
Erfyniaf  arnoch  roddi  benthyg  rhai 

ó'ch  llyfrau  i  mi. 
Rhaid  i  mi  ei  gael  ef  lie  bynag  y  gall 
fod. 
Whatever  friends  you  have,  do  not  Pa  gyfeillion  bynag  sydd  genych,peid- 

forget  us.  I     iwch  d'n  anghofio  ni. 

Whoever  she  may  be,  we  must  assist  |  Pwy  bynag  y  gall  hi  fod,  rhaid  i  ni  ei 

her.  1     chynorthwyo. 

However  poor  they  are,  they  must  Pa  mor  dlawd  bynag  ydynt,  rhaid 
not  be  despised.  |     peidio  eu  diystyru. 


III. 


VARIOUS  USES  OF  " 
''THE"  &o. 

Give  me  some  letter  paper. 
Is  there  a  shop  near  this  ? 
Bring  us  two  glasses  of  wine. 


Gwahanol  ddefnydd  "y,' 
éc. 


"  yrf 


Rhoddwch  i  mi  beth  papyr  llythyr. 
A  oes  yna  fasnachdy  yn  ymyl  hvm? 
Dygwch  i  ni  ddau  wydraid  0  win» 


PHRASES  ON  SOME  PARTICULAR  WORDS. 


She  has  a  pretty  paint  box. 

Do  you  see  a  windmill  ? 
They  have  fire-arms. 
Have  you  any  apples  ? 

Where  is  the  butter  market  ? 
Do  you  like  tea  with  cream  ? 
He  was  on  horseback,  and  we  were 

on  foot. 
Eeports  are  going  about. 

"We  were  told  so  a  year  ago. 

It  was  said  so. 

News  have  been  received  this  morn- 
ing. 
How  do  you  call  it  ? 
How  do  you  write  his  name  ? 
How  is  that  word  pronounced  ? 
It  is  not  known  yet. 
The  messenger  is  paid. 
I  am  desired  to  inform  you. 
Somebody  wants  you  immediately. 

They  have  cut  off  his  arm. 

Let  them  come  then. 

She  is  thought  much  younger. 

They  are  much  liked. 


Mae  ganddi  hi  flwch  lliwiau  pryd- 

ferth. 
A  ydych  chwi  yn  gweled  melin-wynt  ? 
Mae  ganddynt  hv)y  arfau  tan. 
A  oes  genych  afalau  ?    A  oes  genych 

ddim  afalau  ì 
Yn  mha  le  maèr  farchnad  ymenyn  ì 
A  ydych  yn  hojfi  tê  gyda  hufen  ? 
Yr  oedd  ef  ar  geffyl,  a  nyni  ar  draed. 

Mae  adroddiadau  yn   myned    oddi- 

amgylch. 
Dywedwyd    hyny  wrthym  fiwyddyn 

yn  ol. 
Dywedid  hyny. 
Derbyniwyd  newyddion  horeu  heddyw. 

Sut  yr  ydych  yn  ei  galw  ? 

Pa /odd  yr  ydych  yn  ysgrifenu  ei  enwì 

Pa  /odd  y  seinir  y  gair  yna  ? 

Nid  yw  yn  hysbys  eto. 

MaeW  negeseuydd  wedi  ei  dalu. 

Dymunir  arnaf  eich  hysbysu. 

Mae  ar  rywun  eich  eisieu  yn  union- 

gyrchol. 
Maent  wedi  tori  ei  fraich  ymaith. 
Oadewch  iddynt  ddyfod  ynte. 
Ystyrir  hi  lawer  yn  ieuengach.      Cy- 

merir  hi  lawer  yn  ieuengach, 
Hoffir  hwy  ynfawr. 


IV. 


THEEE,  &c. 

You  are  going  to  Paris;    shall  I 

write  to  you  there  ? 
Do  not  remain  there. 
Are  you  going  there  ? 
I  was  there  some  time  ago. 
Wily  do  you  send  him  there  ? 
You  will  certainly  see  them  there. 
I  shall  not  send  them  there. 
I  shall  not  take  them    there    to 

morrow. 
Conduct  me  there  immediately. 
Go  there  at  once. 
Think  of  it— do  not  think  of  it. 


Yno,  éc, 

Yr  ydych  yn  myned  i  Paris  ;  a  go/ 

fi  ysgrifenu  atoch  yno  ? 
Nac  aroswch  yno. 
A  ydych  chwi  yn  myned  yno  ? 
Yr  oeddwn  yno  beth  amser  yn  ol. 
Paham  yr  ydych  yn  ei  anfon  yno. 
Byddwch  yn  sicr  o'u  gweled  hwy  yno. 
Ni  anfonaf  hwy  yno^ 
Ni  chymeraf  hwy  yno  yfory. 

Arweiniwch  fi  yno  yn  uniongyrchol. 
Ewch  yno  ar  unwaith. 
Meddyliwch  am  dano — nafeddyliweh 
am  dano. 


BRAWDDEGAU  AR  RAI  GEIRIAU  NEILLDUOL. 


Take  me  there. 

I  was  very  much  entertained. 

Do  you  think  of  going  there  next 

month  ? 
Take  care  of  it. 
I  am  not  accustomed  to  it. 


Cymerwch  fi  yno. 

Difyrwyd  fcroesawwydj  fi  yn  fawr. 

A  ydych  chwi  yn  meddwl  myned  yivo 

y  mis  nesaf? 
Cymerwch  ofdl  am  dano  fo  honoj. 
Nid  wyf  yn  gynefin  ag  e/. 


V. 


IS  THEKE,  &o. 


Is  there  a  good  hotel  ? 

Is  there  an  omnibus  ? 

Is  there  no  coach  ? 

Is  there  anything  to  be  seen  P 

Are  there  any  carriages  ? 

Are  there  any  passengers  ? 

There  are  none. 

Were  there  many  persons  P 

What  is  the  matter  ? 

Was  there  a  meeting  ? 

There  is  another. 

How  long  have  they  been  gone  ? 

Is  it  not  nine  miles  from  Bangor  to 

Carnarvon  ? 
I  did  not  think  it  was  so  far. 

They  have  been  gone  four  days. 


A  oest  dec, 

A  oes  yno  westy  da  ? 

A  oes  yno  omnibus  ? 

Onid  oes  yno  yr  tin  cerbyd  ? 

A  oes  yno  rywbeth  Vw  weled  ? 

A  oes  yno  rhyw  gerbydau  ? 

A  oes  yno  unrhyw  deithwyr  ? 

Nid  oes  yno  yr  un. 

A  oedd  yno  lawer  o  bersonau  ? 

Beth  yw  y  mater  ? 

A  oedd  yno  gyfarfod  ? 

Mae  yno  un  arall. 

Er's  -pa  hyd  y  maent  wedi  myned  ? 

Onid  naw  milltir  ydyw  o  Fangor  i 

Gaernarfon  ? 
Nid  oeddwn  yn  meddwl  ei  fod  gymaint. 

Nifeddyliais  ei  fod  mor  bell. 
Maent  wedi  myned  er' 's  pedwar diwrnod 


VI. 


SOME,  &c. 

I  want  some. 

Ask  him  for  some. 

Here  are  the  things  you  asked  for ; 

will  you  have  some  ? 
Will  you  not  have  any  ? 
I  will  take  two  dozen. 
Show  me  another. 
What  have  you  done  with  it  ? 
You  shall  have  some  in  a  moment. 
Shall  I  not  give  you  some  ? 
"*io  not  loose  any. 

We  shall  not  give  them  away. 


Tlhaif  <êc. 

Mae  arnaf  eisieu  rhai  fpethj. 

Gofynwch  iddo  am  rai. 

liyma  y  pethau  y  gofynasoch  am  dan- 

ynt;  afynwch  chwi  rai  ì 
Oni  fynwch  chwi  rai. 
Mi  a  gymeraf  ddau  ddwsin. 
Dangoswch  un  araU  i  mi. 
Pa  beth  a  wnaethoch  ag  ef? 
Chwiagewch  rai  (beth  J  mewnmunud, 
Oni  chaf  roddi  rhai  (pethj  i  chwi. 
Na  chollwch  ddim  (nafydded  i  chwi 

golli  dim  J. 
Ni/ydd  i  ni  eu  rhoddi  hwy  ymaith. 


PHKASES  ON  SOME  PARTICULAR  WORDS. 


70 

He  wants  them. 

There  will  be  enough  for  me. 

I  shall  be  much  obliged  to  you  for  it. 

Why  do  you  not  give  him  some  ? 

Speak  about  it  to-morrow. 
It  is  done  for  ever. 
Are  you  sure  of  him  ? 
Are  you  sure  of  it  ? 
Do  you  doubt  it  ? 
He  is  quite  sure  of  it. 
Go  away. 
I  have  heard  nothing  of  it. 


Mae  arno  angen  am  danynt.     (Mm 

arno  eu  heisieu). 
Bydd  yno  ddigon  i  mi. 
Byddaf  yn  ddiolchgar  iawn  i  chwi 

am  dano. 
Paham  nad  ydych  yn  rhoddi  rhai 

fpethj  iddo  ? 
Siaradwch  yn  ei  gylch  yfory. 
Mae  wedi  ei  wneyd  am  byth. 
A  ydych  yn  sicr  o  hono  ? 
A  ydych  yn  sicr  oV  peth  ? 
A  ydych  yn  eu  ameu  ? 
Mae  ef  yn  hollol  sicr  o'r  peih. 
Ewch  ymaith. 
Nid  wyf  wedi  clywed  dim  o'r  peth. 


VII. 


HAVE,  &c. 

What  is  his  age  ? 

He  is  twenty  two  ? 

She  will  be  fifteen  next  month. 

I  was  thirty  last  week. 

Are  you  hungiy  ? 
You  must  be  hot. 
They  must  have  been  very  cold, 
I  have  a  headache. 
What  is  the  matter  ? 
The  castle  is  very  pretty ;  but  I  have 
no  desire  to  see  it  at  present. 

Are  you  afraid  of  it  ? 

It  is  in  vain  you  speak. 

We  have  no  money  at  present. 

We  should  have  no  money. 

We  have  spent  little — much  money. 

Shall    we    have    fine    weather    to- 
morrow, do  you  think  ? 
You  must  have  a  map  of  the  road. 
I  have  not  had  it. 
Whatever  you  may  have. 
Had  he  any  meat  ? 
Had  we  any  flowers  ? 
You  would  have  no  coffee. 
Had  not  you  a  good  place. 


Gael,  éc. 

Pa  faint  yw  ei  oed  ? 

Mae  ef  yn  ddwy  ar  hugain. 

Bydd  hi  yn  bymtheg  y  mis  nesaf. 

Yr  oeddwn  yn    ddeg  ar  hugain  yr 

wythnos  ddiweddaf. 
A  ydych  chwi  yn  neivynog  ? 
Rhaid  eich  bod  yn  gynes. 
Rhaid  eu  bod  hwy  yn  bur  oer. 
Mae  genyf  gur  yn  y  pen. 
Pa  beth  yw  y  mater  ? 
Mae  y  castell  yn  dra  prydferth  ;  ond 

nid  oes  genyf  ddymuniad  i'w  weled 

yn  bresenol. 
A  oes  arnoch  ei  ofn  ef? 
Yn  ofer  yr  ydych  yn  siarad. 
Nid  oes  genym  ni  arian  yn  bresenol. 
Ni  fyddai  genym  ddim  arian. 
Yr  ydyrn  wedi  gwario  ychydig — llawer 

o  arian. 
A  ydych  yn  meddwl  y  cawn  dywydd 

teg  yfory  ? 
Rhaid  i  chwi  gael  darlunlen  o'r  ffordd. 
Nid  ydwyf  wedi  ei  gael. 
Pa  beth  by  nag  ddichonfod  genych, 
A  gafodd  ef  ddim  cig  ? 
A  oedd  genym  ddim  blodeu  ? 
Ni  fynech  chwi  ddim  coffi. 
Oni  chawsoch  chwi  le  da. 


BRAWDDEGAU  AH  EA1  GEIRIAU  NEILLDUOL. 


71 


We  have  embraced  the  opportunity. 

I  had  tied  the  bundle. 

I  shall  have  had  my  dinner  by  the 

time  you  return. 
That  meeting  will  take    place    on 

Monday. 
A  meeting  was  held  on  that  occasion. 

I  have  had  three  books  from  that 

shop. 
I  had  had  some  conversation  with 

him  this  morning. 


Yr  ydym  wedi  cofleìdio  y  cyfleusdra. 
Yr  oeddwn  wedi  rhwymo  y  sypyn. 
Byddaf  wedi  caelfy  nghiniaw  erbyn 

yr  amser  y  dychwelwch. 
Cymer  y  cyfarfod  hwnw  le  dydd  Llun. 

Cynhaliwyd  cyfarfod  ar  yr  achlysur 

hwnw. 
Tr  wyf  wedi  cael  tri  llyfr  oV  stop  yna. 

Yr  oeddwn  wedi  cnel  peth  ymddiddan 
ag  ef  y  ooreu  hwn. 


VIII. 


BE,  &o. 

We  should  be  happy. 
Are  you  ready  to  go  ? 
We  should  be  sorry  to  trouble  you. 

Be  a  little  quicker. 
He  is  a  Welshman,  and  from  Car- 
narvon. 
I  was  not  awakened  in  time. 
Are  we  troublesome  ? 
Would  you  be  quiet  ? 
Is  it  not  pretty  ? 
Were  they  not  rich  ? 
Were  we  not  reasonable  ? 
He  has  arrived  in  time. 
They  have  returnedfrom  the  country. 
You  have  been  at  the  Bangor  Station, 

have  you  not  ? 
I  had  been  with  her  to  the  country 

before  her  brother  came. 
I  should  be  sorry  if  you  were  going 

to  leave  me. 
I  should  have  been  with  you  at  the 

time  appointed,  had  I  not  been 

prevented. 
You  would  have  been  too  late,  if  you 

had  not  acted  by  my  advice. 

I  hope  you  may  be  in  time. 

Let  him  be  in  time. 
I  must  be  at  the  station  at  nine 
o'clock. 


Bod,  éc. 

Ni  a  fyddem  yn  ddediuydd. 

A  ydych  chwi  yn  barod  ifyned? 

Byddai  yn  ddrwg  genym  eich  poena 

chwi. 
Byddwch  ychydig  gyflymach. 
Cymro  ydyw,  o  ac  Oaerynarfon, 

Ni  ddeffrowyd  fi  rnewn  amser, 
A  ydym  yn  flinderus  ì 
A  fyddech  chwi  yn  llonydd? 
Onid  yw  yn  brydferth  ? 
Onid  oeddynt  hiuy  yn  gyfoethog  ? 
Onid  oeddem  ni  yn  rhesymol  ? 
Mae  ef  wedi  cyraedd  mewn  pryd. 
Maent  hvjy  wedi  dychwelyd  oV  wlad. 
Yr  ydych  wedi  bod  yn  ngorsaf  Ban- 
gor, onid  ydych  ? 
Yr  oeddwn  wedi  bod  gyda  hi  yn  y 

wlad  cyn  i'w  brawd  ddyfod. 
Byddai  yn  ddrwg  genyfpe  byddech  yn 

myned  Ÿm  gadael  i. 
Buaswn  gyda  chwi  ar  yr  amser  ap- 

pwyntiedig,  pe  na  buaswn  wedi  cael 

fy  atal. 
Buasech  yn  rhy  ddiweddar,  oni  buasai 

i  ẃwi  weithredu  yn  ol  fy  nghy- 

ngor. 
Yr  wyf  yn  gobeithio  y  gellwch  fod 

mewn  amser. 
Oadewch  iddo  fod  mewn  amser. 
Bhaid  i  mi  fod  yn  yr  orsaf  am  nam 

o'r  gloch. 


72 


PHRASES  ON  SOME  PARTICULAR  WORDS. 


They  were  obliged  to  be  at  the  church 
at  noon. 

I  was  obliged  to  visit  my  friend  to- 
day. 

You  might  have  been  at  the  station 
by  six  o'clock. 


Yr  oedd  yn  rhaid  iddynt  fod  yn  yr 

eglwys  am  haner  dydd. 
Yr  oeddwn  yn  rhwym  o  ymweled  a*n% 

cyfaill  heddyw. 
Gallasech  fod  yn  yr  orsaferbyn  chwech 

oW  gloch. 


IX. 


REFLECTIVE  VEEBS,  &c. 

I  trust  to  your  care. 

Do  not  trust  to  him. 

We  are  determined  to  start. 

"Were  you  amused  ? 

They  attend  to  their  lessons. 

He  went  too  near. 

Do  you  propose  to  go  there  to-morrow 

morning? 
Do  you  stop  on  the  way  ? 
He  awoke  suddenly. 
We  walk  every  day,  notwithstanding 

the  bad  weather. 
We  do  not  expect  to  see  him. 
Î  awoke  at  seven  o'clock,  and  fell 

asleep  again  immediately. 

If  we  are  not  quick,  we  shall  be  too 

late. 
You  are  mistaken. 
I  mistook  the  street — the  door. 
Let  him  be  quick. 
J  have  cut  myself. 
He  cut  his  finger. 
I  have  hurt  my  hand. 
I  have  hurt  my  thumb. 
How  did  she  escape  ? 
He  has  gone  away. 
English  is  spoken  everywhere. 
Have  you  inquired  if  that  is  true  ? 

I  have  washed  my^  face. 

They  are  always  complaining. 

How  is  that  word  pronounced  ? 

I  hastened  to  oblige  you. 

She  will  soon  fall  asleep. 

Have  they  complained  ? 

I  am  tired  waiting ;  I  shall  set  off. 


Berfau  Adlewyrchol,  dc. 


Yr  wyf  yn  ymddiried  i'ch  gofai  «hwi. 

Peidiwch  ag  ymddiried  iddo  ef. 

Yr  ydym  yn  benderfynol  i  gychwyn, 

A  ddifyrwyd  chwi  ? 

Hwy  a  dalant  sylw  i'w  gwersi. 

Efe  a  aeth  yn  rhy  agos. 

A  ydych  yn  cynyg  myned  yno  boreu 

yfory  ? 
A  ydych  yn  aros  ar  y  ffordd  ? 
Efe  a  ddeffrodd  yn  sydyn. 
Yr  ydym  yn  cerdded  bob  dyddt   er 

gwaethaf  y  tywydd  drwg. 
Nid  ydym  yn  disgwyl  ei  weled. 
Deffroais  am  saith  o'r  gloch,  a  syrth- 

iais  i  gysgu    drachefn   yn  union' 

gyrchol. 
Ö8  nafyddwn  yn  gyflym,  byddwn  yn 

rhy  ddiweddar. 
Yr  ydych  yn  camgymeryd. 
Camgymerais  yr  heol — y  drwa, 
Bydded  iddo  fod  yn  gyflym. 
Yr  wyf  wedi  archolli  fy  hun. 
Efe  a  dor  odd  ei  fys. 
Yr  wyf  wedi  niweidio  fy  Haw. 
Yr  wyf  wedi  niweidio  fy  mawd. 
Pa  f  odd  y  dianghodd  hi. 
Mae  efe  wedi  myned  ymaith. 
Siaradir  Saesneg  yn  mhob  man. 
A  ydych  chwi  wedi  holi  os  yw  hyny 

yn  wir  ? 
Yr  wyf  wedi  golchi  fy  ngwyneb. 
Ufaent  hwy  yn  cwyno  bob  amser. 
Pa  fodd  y  seinir  y  gair  yna  ì 
Prysurais  i'ch  boddhau  chwi. 
Hi  a  syrthia  yn  fuan  i  gysgu, 
A  gwynasant  hwy  ì 
Yr    wyf  wedi    blino    aros;    mi    a* 

gychwynaf  ymaith. 


BRAWDDEGAU  AR  RAI  GEIRIATJ  NEILLDUOL. 


73 


I  remember  it. 
Do  you  remember  his  name  ? 
I  do  not  remember  him. 
That  news    has   been  proved  un- 
true. 
I  mistrust  him. 
You  will  remember  it. 
It  is  so  long  ago,  I  do  not  remember  it. 


Tr  wyf  yn  ei  gofio. 

A  ydych  chwi  yn  cofio  ei  enw  ? 

Nid  wyf  yn  ei  gofio  ef. 

Mae  y  newydd  yna  wedi  ei  brofi  yn 

anwireddus. 
Tr  wyf  yn  ei  ddrwgdybio  ef. 
Chwi  a  wnewch  ei  gofiò  ef. 
Mae  mor  bell  yn  ol,  nid  wyfyn  ei  gofio. 


MUST. 

I  am  to  have  the  pleasure  of  his  com- 
pany on  the  voyage. 
We  must  set  off  in  a  few  hours. 

You  ought  to  have  sent  them  yester- 
day. 

She  is  to  go  away  to-day. 

He  is  to  be  appointed. 

I  ought  to  have  thought  of  what  you 
said  to  me. 

We  must  give  it  to  him. 

What  am  I  to  do  ? 

She  must  be  in  the  parlour. 

I  am  to  commence  soon. 

You  should  have  told  me. 

She  must  be  very  cold. 


Bhaid. 

Tr  wyf  i  gael  y  pleser  oH  gwmni  ar  y 

fordaith. 
Bhaid  i  ni  gychwyn   ymaith,  mewn 

ychydig  oriau. 
Dylasech  fod  wedi  eu  danfon  ddoe» 

Mae  hi  i  fyned  ymaith  heddyw. 

Mae  ef  i  gael  ei  apwyntio. 

Dylaswn  fod  wedi  meddwl  am  yr  hyn 

a  ddywedasoch  wrthyf. 
Bhaid  i  ni  ei  roddi  iddo  ef. 
Pa  beth  ydvjyf  i  wneyd  ? 
Bhaid  ei  bod  hi  yn  y  parlwr. 
Tr  wyf  i  ddechreu  ynfuan. 
Dyla&ech  fod  ivedi  dweyd  wrthyf. 
Bhaid  ei  bod  yn  bur  oer. 


XL 


WORTH,  &c. 


That  is  worth  nothing. 

What  is  that  worth  ? 

You  had  better  go  to  breakfast. 

It  would  be  bettor  to  give  up  the 

idea. 
He  had  better  go  there. 
It  will  be  better  to  change  places. 
I  did  not  think  it  was  worth  so  much. 

Do  you  think  this  is  worth  seeing  ? 

It  is  worth  while  at  least  to  try. 


Gwerthf  dc. 


Nid  yw  hwna  yn  werth  dim. 
Pa  faint  yw  gwerth  hwna  ? 
Gwell  i  ihwi  fyned  at  foreufwyd. 
Byddai  yn  well  rhoddifyny  y  drych- 

feddwl. 
Gwell  iddo  fyned  yno. 
Bydd  yn  well  newid  lleoedd. 
Ni  feddyliaia  ei  fod  yn  gymaint  o 

werth. 
A  ydych  yn  meddwl  fod  hwn  yn  werth 

ei  vjeled't 
Mae  yn  werth  y  draff erth  o  leiaf  Cw 

brofi. 


74 


PHRASES  ON  SOME  PARTICULAR  WORDS. 


They  set  too  much  value  on  their 

services. 
He  makes  the  best  of  his  knowledge. 


Oosodant  ormod  o  werth  ar  eu  gwas» 

anaeth. 
Owna  y  goreu  oH  wybodaeth* 


XII. 


KNOW,  &o. 
I  knew  how  to  keep  the  secret. 

I  shall  know  how  to  punish  him. 
We  should  not  know  what  to  do  in 

such  a  case. 
Do  you  know  if  the  train  from 

has  arrived  ? 
I  do  not  know ;    I  cannot  tell  you. 

We  shall  know  soon. 

He  does  not  know  how  to  speak. 
He  knows  how  to  keep  a  secret. 

Where  are  they  gone  P  do  you  know  ? 

Do  you  know  his  name  ? 

Do  you  know  what  time  the  train 

will  arrive  from  Bangor  ? 
Do  you  know  that  traveller  ? 
We  must  see  her  in  order  to  know 

her. 
You  will  know  her  by  her  dress. 

It  is  a  great  thing  to  know  how  to 
speak  the  language  of  the  country 
in  which  you  travel. 


Gwybod,  éc. 

Mi  a  wyddwn  y  modd  i  gadw  y  dir- 

gelwch. 
Byddaf  yn  gvjybod  pa /odd  i'w  gospi. 
Ni  byddem    yn  gwybod  pa  beth  i'w 

vneyd  yn  y  fath  achos. 
A  ydych  yn  gwybod  a  yw  y  gerbydres 

o wedi  cyrhaedd  ? 

Nid  wyfyn  gwybod;  nis  gallaf  ddy- 

weyd  wrthych.      Cawn  wybod  yn 

fuan. 
Nid  yw  efyn  gwybod  pa  /odd  i  siarad. 
Mae  yn  gwybod  pa /odd  i  gadw  cyf- 

rinach. 
I  ba  le  yr  aethant  hwy  9  a  ydych  chwi 

yn  givybod  ? 
A  ydych  chwi  yn  gwybod  ei  enw  ì 
A  ydych  chwi  yn  gwybod  pa  amser  ÿ 

cyrhaedda  y  gerbydres  o  Fangor  ? 
A  ydych  yn  adnabod  y  teithiwr  yna  ? 
Rhaid  i  ni  ei  gweled  hi  mewn  trefn  i'w 

hadnabod. 
Bydd  i  chwi  ei  hadnabod  hi  wrth  ei 

gwisg. 
Peth  mawr  ydyw  gwybod  pa  /odd  i 

siarad  iaith  y  wlad  y  byddwch  yn 

teithio  ynddi. 


XIII. 


NECESSAKY, 

I  must  see  it. 
It  is  neccessary. 
She  must  come. 
What  must  I  give  ? 
We  must  see  it. 
Must  I  come  ? 
I  want  several  things. 
We  must  pay  them. 


AngenrheidioU  &c. 


Rhaid  i  mi  ei  weled. 

Mae  yn  angenrheidiol. 

Rhaid  iddi  hi  ddyfod. 

Pa  beth  raid  i  mi  roddi  ? 

Rhaid  i  ni  ei  weled  ef. 

Raid  i  mi  ddyfod  ì 

Mae  arnaf  angen  amrywid  bethaut 

Rhaid  i  ni  eu  talu  hwy. 


BKAWDDEGATJ  AR  KAI  GEIRIAU  NEILLDUOL. 


75 


Is  it  needful  for  me  to  come  back  ? 

You  must  go  and  see  him. 

It  was  necessary  to  go  to  his  house 


He  must  be  told  at  on^e  to  come. 

We  must  speak  to  the  captain. 

I  must  go  to  Llandudno. 

I  must  travel  as  quickly  as  possible. 

You  must  sweep  the  room. 

It  was  not  necessary  to  go  there. 

It  was  necessary  I  should  have  his 

opinion  upon  this  subject. 
It  was  necessary  that  I  should  have 

a  proof  of  his  affection. 


A  yw  yn  angenrheidiol  i  mi  i  ddyfod 

yn  ol  P 
Rhaid  i  chwi  fyned  Vw  weled  ef. 
Yr  oedd  yn  angenrheidiol  myned  Ÿw 

dŷ  ef  ddoe. 
Rhaid  diueyd  wrtho  ar  unwaith  i  ddy- 

Rhaid  i  ni  siarad  a'r  cadben. 
Rhaid  i  mi  fyned  i  Llandudno. 
Rhaid  i  mi  deithio  mor  fuan  ag  y  bydd 

yn  bosibl, 
Rhaid  i  chwi  ysgubo  yr  ystafell. 
Nid  oedd  yn  angenrheidiol  myned  yno. 
Yr  oedd  yn  angenrheidiol  i  mi  gael  ei 

farn  ar  y  pwngc  hwn. 
Yr  oedd  yn   angenrheidiol  i  mi  gael 

prawf  o'i  serch. 


XIV. 


ABLE,  &o. 

I  cannot  help  you. 

That  cannot  be. 

I  shall  be  able  to  see  you  to-morrow. 

I  have  not  been  able  to  write  to  you. 

Can  you  do  this  for  me  ? 
I  do  not  think  I  can. 


Gálluog,  <&e. 

Nis  gallaf  eich  cynorthwyo  chwi. 

Nis  gall  hyny  fod. 

Byddaf  yn  alluog  i'ch   gweled   chwi 

yfory. 
Nvd  wyf  wedi  bod  yn  alluog  i  ysgrif- 

enu  atoch. 
A  ellwch  chwi  wneyd  hyn  i  mi? 
Nid  wyf  yn  meddwl  y  gallaf. 


XY. 


BELIEVING,  &o. 

Do  you  think  she  will  come  ? 

I  believe  they  will  come. 

I    thought  I  should  receive  some 

letters  this  morning. 
I  believe  I  have  only  done  my  duty. 

What  will  they  think  of  me  ? 
I  think  I  have  met  them  before. 

I  believe  you. 

I  think  I  can  do  it. 


Credu,  éc. 

A  ydych  chwi  yn  meddwl  y  daw  hi  ? 

Credaf  y  deuant  hwy. 

Yr  oeddwn  yn  meddwl  y  buaswn  yn 

derbyn  rhai  llythyrau  y  boreu  hwn. 
Yr  wyfyn  credu  na  wneuthum  ondfy 

nyledswydd. 
Pa  beth  afeddyliant  o  honof? 
Yr  wyf  yn  meddwl  fy  mod  wedi  eu 

cyfarfod  o'r  blaen. 
Yr  wyf  yn  eich  credu  chwi. 
Yr  wyf  yn  meddwl  y  gallaf  ei  wneyd» 


76 


PHRASES  ON  SOME  PARTICULAR  WORDS. 

XVI. 


DOING,  &c. 

Instead  of  doing  it. 

Make  him  run. 

That  is  nothing  to  me. 

ììo  you  -wish  me  to  do  it  ? 

When  do  you  wish  him  to  do  it  ? 

I  have  done  my  best. 

He  does  not  think  it  can  he  done. 

Will  you  be  good  enough  to  show  us 

the  chapel  ? 
I  think  it  my  duty  to  go  there. 


Gwneuthur,  êc. 

Yn  lie  ei  wneuthur. 

Ownewch  iddo  redeg. 

Nid  yw  hyn  yn  ddim  i  mi. 

A  ydych  yn  dyrauno  i  mi  ei  wneyd  ? 

Pa  bryd  yr  ydych  yn  dymuno  iddo  ei 

wneyd  P 
Gwnaethumfy  ngoreu. 
Nid  yw  ef  yn   meddwl   y  gellir    ei 

wneyd. 
A  fyddwch    chwi  cystal  a  dangos  y 

capel  i  ni  ? 
Yr  wyf  yn  meddwl  mai  fy  nyledswydâ 

yw  myned  yw. 


CONTENTS-CYNNWYSIAD. 


To  the  Reader         iii. 

The  Welsh  Alphabet  ..         ..  5 

VOCABULARY. 

Travelling         7 

House,  Hotel,  Furniture,  &c.     . .  7 

Eatables  and  Drinkables       . .         . .  8 

Apparel,  &c.           9 

Places,  Buildings,  &c.            . .         . .  10 

Trades  and  Professions    ..         ..  11 

Tools 11 

Metals — Colours 11 

Passions            12 

Relatives 12 

Parts  of  the  Body        12 

The  Five  Senses 13 

Mankind           13 

Names  of  Creatures          . .         . .  13 

The  Earth,  Sun,  &c 13 

Names  of  Places    . .         . .          . .  14 

"Welsh  Towns,  Rivers,  &c.    . .         . .  14 

Counties  of  Wales            . .         . .  15 

The  Seasons  of  the  year  and  Weather  15 

Time 15 

Days  of  the  Week       16 

Months  of  the  Year          . .         . .  16 

Weights  and  Measures          ..         ..  16 

Money         16 

Numbers           17 

Short  words  in  common  use        . .  17 

Words  in  common  use            . .         . .  18 

CONVERSATIONS. 

Departure,  Journey,  &c 28 

Hotel           29 

Railway 33 

Coach           35 

Omnibus,  Cab 36 

Asking  the  way 37 

Seeing  Public  Buildings        . .         . .  38 

Eating,  &c 39 

Shops,  &c 40 

Compliments,  Visiting,  &c.        . .  42 


At  y  Darllenydd          . .         . .         . .  iii. 

Y  Wyddor  Gymraeg        . .         . .  5 

GEIR-LECHRES. 

Teithio 7 

Tỳ,  Gwestty,  Dodrefn,  &c.         . .  7 

Pethau  i'w  bwyta  a'u  hyfed  . .         . .  8 

Dillad,  &c 9 

Lleoedd,  Adeiladau,  &c 10 

Galwedigaethau  a  Swyddau        ..  11 

Arfau 11 

Mwnau,  Lliwiau 11 

Nwydau 12 

Perthynasau           12 

Rhanau  y  Corph         ..         .,         ..12 

YPumSynwyr 13 

Dynolryw          13 

Enwau  Creaduriaid          . .         . .  13 

Y  Ddaear,  yr  Haul,  &c 13 

Enwau  Lleoedd 14 

Trefydd  Cymreig,  Afonydd,  &c.      . .  14 

Swyddi  Cymru       . .         . .         . .  15 

Tymhorau  y  Flwyddyn  a'r  Tywydd  15 

Amser          . .         . .         . .         . .  15 

Dyddiau  yr  Wythnos 16 

Misoedd  y  Flwyddyn       . .         . .  16 

Pwysi  a  Mesurau        16 

Arian           16 

Rhif 17 

Geiriau  byrion  mewn  arferiad  cyffredin  17 

Geiriau  mewn  arferiad  cyffredin      . .  18 

TMDDIDDANION. 

Ymadawiad,  y  Daith,  &c 28 

Gwestty 29 

Cledrffordd        33 

Cerbyd         35 

Hir-gerbyd,  Cab          36 

Gofynyffbrdd        37 

Gweled  Adeiladau  Cyhoeddus          . .  38 

Bwyta,  &c 39 

Siopau,  &c 40 

Moesgyfarchiadau,  Ymweliadau,  &c.  42 


78 


CONTENTS— CYNNWYSIAD. 


MISCELLANEOUS  PHRASES,  CLASSIFIED 
ACCORDING   TO    SUBJECTS. 

Affirmation,  Agreement,  &c 44 

Probability,  doubt,  possibility,  &c.         45 


Negatives,  No — Not 
Quality,  Comparison,  &c. 

Quantity  

Price,  Money,  Payment  . . 

Time 

Numbers,  Age 

Place,  Motion,  Going,  Coming 

Intention 

Friendship,  Compliments,  &c. 

Health,  &c 

Weather  

Emotions,  Surprise,  &c.  . . 

Imperatives 

Interrogations 


the,"  &c, 


PHRASES     ON     SOME     PARTICULAR 
WORDS. 

This,  That,  These,  &c 6 

Interrogative 
Whoever,  &c.    . . 
Various  uses  of  * 
There,  &c. 
Is  there,  &c. 
Some,  &c.  . . 

Have,  &c.    . . 

Be,  &c 

Reflective  Verbs 
Must 

Worth,  &c.  . . 
Know,  &c. 
Necessary,  &c. 
Able,  &c. 
Believing,  &c. 
Doing,  &c.        . . 


YMADRODDION  AMRTWIOL,  WEDI  EÜ 
DOSBARTHU  YN  OL  Y  TESTYNAU. 

Cadarnhâd,  Cytundeb,  &c 44 

Tebygolrwydd,  Amheuaeth,  Posibü- 

rwydd,  «fee 45 

Negyddion — Na,  Nac  i  . .  45 

Ansawdd,  Cymhariaeth,  <&c 46 

Swm,  Mesur,  Maint  ..         ..  48 

Pris,  Arian,  Talu        48 

Amser  49 

Rhif au,  Oed 53 

Lie,  Symudiad,  Myned,  Dyfod  . .  53 

Bwriad 57 

Cy  f  eiDgarwch,  Moesgy  f  archiadau,  «fee.  58 

Iechyd,  &c 60 

Tywydd 61 

Cyffroadau,  Syndod,  &c 62 

Gorchymynol  63 

Holiadau  64 

BRAWDDEGAU    AR    RAI    GEIRIAU 
NEILLDUOL. 

Hwn,  Hwnw,  Y  rhai  hyn,  «fee.         . .  66 

Holiadol 66 

Pwy  bynag,  &c.  67 

Gwahanol  ddefnydd  "y,"  "yr,"  &c.  67 

Yno,  &c 68 

A  oes,  fee 69 

Rhai,  «fee 69 

Cael,  &c 70 

Bod,  &c 70 

Berf au  adlewyrchol  . .         . .  70 

Rhaid 73 

Gwerth,  &c.  73 

Gwybod,  &c 74 

Angenrheidiol,  «fee.  ..         ..  74 

Galluog,  &c 75 

Credu,  &c 75 

Gwneuthur,  &c.  76 


GWHECSAM:  ARGRAFFWYD  GAN  HUGHES  A  I  FAB,   HOPE  STREET. 


HUGHES  Ô*  SON'S  PUBLICATIONS. 


In  the  Sol-fa  Notation,— Complete  in  paper  cover,  price  3d. 

THE       ■WELSH       S^IRIF 

A   SELECTION   OF 

WELSH     NATIONAL    SONGS, 

Arranged  for  One  or  Four  Voices, 

With  ENGLISH  &  WELSH  WORDS  ;  specially  suited  for  singing  In  National  &  British  Schools 

By  J.  OWEN  (Owain  Alaw). 

To  be  had  also  in  the  Old  Notation  with  Accompaniments :  S  Parts,  price  Is.  each  ;  or  the  S  Parts 
bound  together  in  cloth  for  Ss. 


O 


W 
w 

Ŵ 

o 

w 

Oh 
A 

h 


CD 


S    <A 


■ 


LL_ 


HANDSOME     PRESENT. 

o  —  o 

Revised  Edition,    Folio,    about   ZOO  pages, 

Cloth  Elegant,  12/6.     Free  by   Post 

securely  packed  for  IS/-. 

The      GrIEIMIS 

OF 

WELSH    MELODY: 

BY 

JOHN  OWEN  (Owain  Alaw). 

Containing— 
Several    New    Songs    and    Pieces. 

"Words  in  English  and  Welsh ; 
With    Symphonies    and    Accompani- 
ments for  Piano  and  Harp,  for 
One  Hundred  Pieces. 

London:    Simpkin,  Marshall,  and  Co. 
Wrexham :  Hughes  and  Son. 

1st,  2nd,  3rd,  and  4th  Series  separately, 

2/6  each  in  glazed  cover. 

O  O 

The   1st   Series  contains  the  popular 

Song,  "  Zand  of  my  Fathers. 


a 


m 


H 

(D 

"O 
!Wi 

w 

I— '• 

ct- 
O 


O) 


Old  Notation,   1/-;    Sol-fa,  3d. 

-LAND    o¥ldY~ FATHERS? 

("HEN    WLAD    FY    NHADAU") 
From  the  "GEMS  OF  WELSH  MELODY,"  by  Owain  Alaw. 


THE    ATTENTION    OF 

VISITORS     TO    WALES 

Is  directed  to  the 

Mffi"WW     :WFO"V  JK  Mà 

'Rhys  Lewis' 

-A^UST     AUTOBIOGRAPHT, 

By  DANIEL  OWEN,   Mold, 

Translated  from  the  Welsh  by  JAMES  HARRIS. 

n§tuiiriirr/rf//tfffffir/frrrrritrr//rit//iiig/iitiiit 

Mr.  Gladstone  writes:— 

"  I  have  read  through,  •  The  Life  of  Rhys  Lewis/  which  you  kindly  sent  me.  Its 
delineations  of  Welsh  character  are  the  best  which  I  have  seen,  and  nothing  can  be 
happier  than  the  mode  in  which  tLe  highest  truths  are  exhibited  in  contact  with  less 
elevated  matter.    I  apply  these  remarks  especially  to  the  first  moiety  of  the  work." 

PRESS     REVIEWS. 


"  The  most  popular  "Welsh  Novel  ever 
published."—  Liverpool  Mercury. 

"  The  stamp  of  truth  is  on  every  page. 
As  a  picture,  the  book  is  excelled  by 
hardly  any  work  of  the  kind.  From  be- 
ginning to  end  it  is  packed  full  of  inter- 
esting matter."— Scotsman. 

"The  book  is  full  of  quaint  humour, 
sturdy  religion,  strong  and  deep  feeling, 
while  there  are  not  a  few  touches  of 
pathos."—  Sheffield  Independent. 

"The  Autobiography  is  extraordinary 
in  the  remarkable  and  life-like  character- 


ization of  various  persons  who  enter  into 
the  history,  those  interested  in  Welsh 
thought  and  character  will  find  ample 
room  for  the  study  of  both  in  this  curious 
book." — Literary  World. 

"  We  have  the  saints  and  sinners  of  a 
mining  village  pourtrayed  with  vigour 
and  with  every  appearance  of  fidelity ;  the 
elder  brother  wrongly  imprisoned,  in 
whose  mind  religious  doubt  is  born  of  the 
injustice  dealt  to  him,  and  who  is  killed  by 
a  Colliery  explosion,  having  found  '  light 
at  last'  is  a  fine  pathetic  character." — 
Manchester  Guardian. 


In  Cloth  Boards,  3/6,  Illustrated. 


